
Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


GABATARWA. 


BISMILLAHI RAHMANIR RAHTM. 


Dukkan godiya ta tabbata ga Allah (S.W.A) Ubangijin da Ya halicci halittu Ya halicci rayuwa Ya halicci 
mutuwa. Tsira da aminci su tabbata ga shugaba, masoyi, mafi kyawon halitta da ɗabi'a wanda 
sanadin zuwansa ne mutane suka fita daga cikin duffan jahilci, (Sallallahu alaihi wa sallam) da 
iyalensa da sahabbansa (R.A). 

Bayan haka, wannan littafi ne wanda marubucinsa ya samu ilmin rubuta shi (kuma ya rubuta shi), 
watanni kaɗan bayan yayi wani mafarki a ranar 13/Ramadan/1420 Hijra, (20/12/1999). 

Na kwafa daga memo na marubucin " Yau 20/12/99 - 13 Ramadan 1420, nayi mafarki ana karanta 
mini wani littafi da Annabi (S.A.W) ya wallafa. Naga littafin, sunansa ALKIYAMA, sannan a gefen 
sunan Alkiyamar an rubuta: "ka anna masjidan". 

A lokacin shekaruna basu wuce 21 ba, na rubuce labarin Alkiyama kaf (illa masha Allahu). Tun a 
lokacin, Dauda Madaki Waziri ya yi mini bTtar rubutun harshen hausa, Sheik Faruq Cheɗi (sahibin 
Sheik Umar Sani Fage) ya duba littafin, amma ban samu tallafin baza littafin ta hanyar launching ba. 

Na raba littafin kashi biyu, na farko na bashi suna "Al-mautu wa alamatis Sa'a" na biyu na bashi 
suna Yaumul Kiyama. Na daɗe da shigarda Yaumul Kiyama cikin computer amma wannan na farkon 
na shigar dashi computer, kuma na gyara (editing) a cikin watan shawwal 1438 A.H (2017). 

Idan Allah (S.W.A) Ya bani ikon maida wannan littafi da harshen turanci, sannan larabci, sai kuma 
batun gyaran (editing) Yaumul Kiyama. 

Daga ƙarshe (in Allah (SWA) Ya yarda, cikin ikonsa) zan rubuta film script a shirya FILM 
(documentry) na ranarTashin Kiyama (wanda bai sabawa sunnah ba) kowa yaga yadda al'amarin zai 
kasance. 



"Karanta Littafi na. Ranka ya isa ya zama mai hisabi a kanka a yau." 


(Iqtibas) 


Na duba littafai marasa yawa lokacin rubutu da gyara (editing) na wannan littafi, banyi amfani da 
bayanin wani shehi da bai danganta bayaninsa da Manzon Allah (SAW) ko Salafus SalihTna ba! 'Yan 
misalai kaɗan da na shigar dasu, fahimta ta ce! Idan sun dace da wuraren sai a riƙa da alheri. Idan 
na kuskure, sai ku dawo dani hanya. Allah dai Shi ne Mafi sani,(SWA), kuma ShT muke roƙo Ya yafe 
mana kurakurenmu, Yasa mu cika da Tmani akan sunnar manzonSa (SAW). 

Jumu'a: 5 Zul-Qada 1348 
(28/7/2017) 

Engr. Baba Magaji. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page i 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


BABT NA FARKO 

MUTUWA 

Da sunan Allah Mai Rahama mai Jin ƙai, Tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu 
Annabi Muhammadu C7T 

2-0 

Mutuwa suna ne da ake amfani dashi wajen nuna fitar rayi (ko ruhi) daga gangar jiki. 
Idan aka ce: Zaidu ya mutu, ana nufin Zaidu ya rasa rayinsa. 

Rayi (ko ruhi) halitta ne da Allah (SWA) Ya barwa kanSa sanin bayanin sifarsa. Babu 
mai iya bayanin banbancin sifar ruhin namiji da sifar ruhin mace. Abin sani kawai, 
ruhi yana cikin gangar jikin halittar da take rayuwa. "...Ruhi daga afamarin 
Ubangijina ne, kuma ba a ba ku (kɓme) ba daga ilmi face kaɗan." (17:85) 

Haka kuma, Mutuwa suna ne na halittar da take cire rayi (ko ruhi) na mutum ko aljani 
ko waninsu, a lɓkacin da kwanan da aka ɗeba masa a duniya ya ƙare. 

Babu saɓani, ko marar addini (pagan) ya yarda da cewar: “dukkan mai rdyi, wata 
rana zai kasance matacce 

Saɓanin kawai, saɓanin imani da abubuwan da za su kasance bayan mai rayi ya mutu 
ne. “Kuma (mushirikai) suka ce: "Babu kɓme face rayuwarmu ta duniya; muna 
mutuwa kuma muna rayuwa (da haihuwa) kuma babu abin da yake halaka mu sai 
zamani." Alhali kuwa (ko da suke faɗar maganar) ba su da wani ilimi game da 
wannan, ba su bin kɓme face zato 1 . 

Wassu daga cikin mushirikan zamani suka ce idan mutum ya mutu za’a sake haifansa 

a wani sashe na duniya, suka ce: "Rayuwa ba ta zama ba face rayuwarmu ta duniya, 

2 

muna mutuwa kuma muna rayuwa, kuma ba mu zama waɗanda ake tayarwa ba." 

Kɓwane rai mai ɗanɗanar mutuwa ne. Kuma ana cika muku ijarɓrinku kawai ne a 
Ranar Kiyama. To, wanda aka nTsantar daga barin wuta, kuma aka shigar da shi 
Aljanna, to, lalle ne ya tsTra. Kuma rayuwar duniya ba ta zama ba face jin daɗin 
rudi. (3:185) 

Siffar mutuwa da dalilin halittar ta. 

(Allah) Shi ne Wanda Ya halitta mutuwa da rayuwa domin Ya jarraba ku (mutane da 
aljannu), Ya nuna waye daga cikinku ya fi kyawon aiki, (Allah) Shi ne Mabuwayi, 
Mai gafara. (67:2) 


1. Alkur’ani 45:24 
2 . Alkur’ani 23:37 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 1 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Manzon Allah (SAW) ya ce “Allah Mai girma Ya samar da ɗan-Adam tare da 
mutuwa, kuma Ya sanya duniya gidan rayuwa sannan gidan mutuwa. Kuma Ya sanya 
Lahira gidan sakamako sannan gidan wanzuwa (gidan rayuwa har abada). 

An yo hikaya daga ɗan-Abbas (R.A), da Kalbiyyu da Muqatil: cewa ita mutuwa da 
rayuwa jinsin halitta ne guda biyu. Sai aka sanya mutuwa ta zama mai surar 
(kamannin) rago. Ba ta wucewa ta wuri, ko aji kamshinta face sai an mutu. Kuma aka 
halicci rayuwa da surar gɓɗiya. Ita ce Mala’ika Jibirilu da Annabawa (A.S) suke hawa. 
Gɓɗiyar ta ɗara Jaki ba ta kai alfadari ba, jefa ƙafarta iya ganin idanu. Ba ta wucewa ta 
gefen abu yaji ƙamshinta sai ya rayu. Kasar takunta ne Samiri ya damƙa ya jefa a 
gunkin ɗan-maraki sai ya rayu ! 3 4 

Alal haƙiƙa, Allah (SWA) Shi Yake rayawa, Yake kashewa. Ita dai mutuwa, za a 
misalta ta ne da rago a ranar lahira, kuma a yankata a kan siraɗi. 

Allah ne ke karɓar rayuka a Iɓkacin mutuwarsu, da waɗannan da ba su mutu ba, a 
cikin barcinsu. Sa'an nan Ya riƙe wanda Ya hukunta mutuwa a kansa kuma Ya saki 
gudar, har zuwa ga ajali ambatacce. Lalle a cikin wancan, haƙTƙa, akwai ayɓyi ga 
mutane waɗanda ke yin tunani. (39:42) 

Karɓan rayuka a cikin barci shine mutuwa ƙarama, Amma mutuwa babba itace wacce 
ake ganin abinda ake gani! 

Siffar Mutuwa a lɓkacin da tazo ɗaukar rai. 

Allah (SWA) Shi Yake cire ruhin duk wanda zai mutu, amma Yana wakilta Mala’ika 
Azra’ilu ne yaje ya ciro rayin wanda kwanan nasa ya ƙare. 

Ka ce: "Mala'ikan mutuwa ne wanda aka wakkala a gare ku, shT ne ke karɓar 
rayukanku. Sa'an nan zuwa ga Ubangijinku ake mayar da ku." (32:11) 

A lɓkacin da Mala’ika Azra’ilu yazo ɗaukan rai, sai muce mutuwa ta zo. Mala’ikan 
ɗaukan rai yakan zo ɗaukan rayi ne da daya daga cikin siffofm mutuwa guda biyu. 

A lɓkacin da mutuwa tazo ɗaukan rayin mutumin kirki (mumini), za ka ganta da siffar 
mutum, saurayi kyakkyawa, ma’abɓcin ƙamshi mai daɗi, sanye da fararen tufafi. 

Amma idan mutuwa tazo ɗaukan rayin kafiri, da za ka ganta da siffar wani baƙin 
mutum mai tsawon gaske. Kayinsa yana kusa da sama, bakinsa yana balbalar da wuta. 


3. Duba tafsirin Qurdabi, tafsirin 67:2, domin ƙarin bayani. 

4. Duba tafsirin Qurdabi, tafsirin 67:2. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 2 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Kɓwane gashin da yake jikin wannan mutum za ka ga wani mutum yana balbalar da 
wuta ta bakinsa. A takaice mutum ne mai tsananin duhu, duk jikinsa mutane ne masu 
siffarsa, harshen wuta yana fita ta bakinsu da kunnuwansu. 

Da bala’i da bakin ciki zai takaita (ba ƙarawa) ga kafiri a lɓkacin da mutuwa ta zo 
masa, da wannan sura ta mutuwa ta isar masa. 5 Allah (SWA) Ya kiyaye mu. 

Lɓkacin mutuwa. 

Allah Maɗaukakin Sarki Ya halicci Mutane, Kɓwane mutum Allah (SWA) Ya fitar da 
shi duniya yana jariri, sannan Allah (SWA) Ya fitar dashi ne domin ya isa ga cikar 
karfmsa- shekara arba’in, sannan ya zama tsoho (dattijo), sannan ya kai ga wani ajali 
wanda zai mutu. 

Kɓwane mutum ba zai kauce ma dayan jerin nan ba, sai dai kafin ya zo cikar karfi ko 
tsufa, Allah (SWA) Yana iya gabatar masa da ajalinsa, sai mutum ya samu kansa daga 
cikin matattu. 

ShT ne (Allah) Wanda Ya halitta ku daga turɓaya, sa'an nan daga maniyyi, sa'an nan 
daga saren jini, sa'an nan Ya fitar da ku kuna jarfri, sa'an nan dɓmin ku isa ga cikar 
ƙarfinku sa'an nan dɓmin ku kasance tsɓfaffi, kuma daga cikinku, akwai wanda ake 
karɓar ransa a gabanin haka, kuma dɓmin ku isa ga ajaii ambatacce, kuma 
ɗammaninku ko za ku hankalta. (40:67) 

Gargadl: 

Shl ne Wanda Ya sanya ku masu maye wa juna, a cikin ƙasa. To, wanda ya kafirta, to, 
kafircinsa yana a kansa. Kuma kafircin kafirai ba ya ƙara musu kɓme face baƙin jini, 
kuma kafircin kafirai ba ya ƙara musu kɓme face hasara. (35:39) 

Wanda ya kasance yana nufin mai gaggawa, (duniya) sai Mu gaggauta masa a cikinta, 
abin da Muke so ga wanda Muke nufi, sa'an nan kuma Mu sanya masa Jahannama, ya 
ƙɓnu da ita, yana abin zargi kuma abin tunkuɗewa. 

Kuma wanda ya nufi Lahira, kuma ya yi aiki sabɓda ita irin aikinta alhali kuwa yana 
mumini, to, waɗannan aikinsu ya kasance gɓdadde. (17:18-19) 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku lazimci rayukanku, wanda ya ɓace ba zai cuce ku 
ba idan kun shiryu, zuwa ga Allah makɓmarku take gaba daya. Sa'an nan Ya ba ku 
labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa. (5:105) 

G a kowace al’umma akwai ajalinta, sannan idan ajalinta ya zo ba za ta samu karin 
lɓkaci ba. Cikin kowace daƙika (ko awa), ana iya samun dubban mutane suna 


5. A duba tafsirin ɗabari, tafsirin 2:260. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 3 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


mutuwa daga wurare daban-daban na duniya. Kuma ba a musu jinkiri ko wani ya riga 
abokinsa ga ajali! 



Kuma ga kɓwace al'umma akwai ajali. Sa'an nan idan ajalinsu ya je, ba za a yi 
musu jinkiri ba, sa'a guda, kuma ba za su gabace shi ba. (7:34) 


. . .Sai ku yi tsere zuwa ga ayyukan alheri, inda kuka kasance duka Allah zai zo da ku 
gaba daya. Lalle ne Allah, a kan kɓme, Mai Tkon yi ne. (2:148) 

Kuma ba ya yiwuwa ga wani rai ya mutu face da iznin Allah, wa'adi ne mai 
kayyadadden ajali. Kuma wanda yake nufin sakamakon duniya Muna ba shi daga gare 
ta. Kuma wanda ke nufin samakon Lahira Muna ba shi daga gare ta. Kuma za Mu saka 
wa masu godiya. (3:145) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada ku kasance kamar waɗanda suka kafirta kuma 
suka ce wa 'yan'uwansu idan sun yi tafiya a cikin kasa kɓ kuwa suka kasance a wurin 
yaki: "Da sun kasance a wurinmu da ba su Mutu ba, kuma da ba a kashe su ba." 
(Wannan kuwa) Dɓmin Allah Ya sanya waccan magana ta zama nadama a cikin 
zukatansu. Kuma Allah ne Yake rayarwa kuma Yake matarwa. Kuma Allah, ga abin 
da kuke aikatawa, Mai gani ne. (3:156) 


B arci ya yi kama da mutuwa! Mai barci ba ya iya sanin abinda yake gudana 
lɓkacin da yake barci. Lɓkacin barci mutum na iya zarcewa yayi babbar mutuwa. 
Yazo a cikin Alkur’ani mai girma: 



Allah ne ke karɓar rayuka a Iɓkacin mutuwarsu, da waɗannan da ba su mutu ba, a 
cikin barcinsu. Sa'an nan Ya riƙe wanda Ya hukunta mutuwa a kansa kuma Ya saki 
gudar, har zuwa ga ajali ambatacce. Lalle a cikin wancan, haƙTƙa, akwai ayɓyi ga 
mutane waɗanda ke yin tunani. (39:42) 

Saboda haka: (Gargadl): 

Kuma kada lalle ka ce ga wani abu, "Lalle ni, mai aikatawa ne ga wancan a gɓbe." 
Face (sai ka ce) idan Allah Ya so. Kuma ka ambaci (sunan) Ubangijinka idan ka 
manta, kuma ka ce: "Ɗammani ga UbangijTna, Ya shiryar da ni ga abin da yake shi ne 
mafi kusa ga wannan na shiriya." (18:23-24). 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 4 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


ADDU’A 

LOKACIN DA ZA’A KWANTA BARCI: 
cMj C-iwwaf t)f dJ-wbj ^j dJ-wb ^JJl 


" 4j JsjbxJ Uj l^Lji 


Allahumma bi-ismiKa Rabbiy wada'atu janbiy, wa bismiKa arfa'uhu, in amsakTa 
nafsiy farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha bima Tahfazu bihis salihina min ibadika. 


Fassara: 


Ya Ubangiji! Da sunanKa na sanya gefena (na sanya bayana na kishingiɗa domin 
barci), kuma da sunanKa nake tashi (nake ɗaga shi- bayana). Idan Ka riƙe rayina, to 
Ka jiƙansa. Idan kuma Ka aikomin dashi (Ka dawomin da shi), to Ka kiyaye shi da 
irin kiyayewarKa da Kake kiyaye salihai daga bayinKa. 

(Bukhari da Muslimu suka rawaito, dagaAbu Huraira (R.A)) 




Daga Huzaifa (R.A): Annabi (SAW) ya kasance idan zai kwanta yakance: Allahumma 
bismiKa ahya wa bismiKa amutu. Idan ya tashi da Asuba, sai yace: Alhamdu lillahil 
laziy ahyana ba'ada ma amatana wa ilaihin nushur . 6 

W ahalar fitar rai ya banbanta daga mutum zuwa mutum, gwalgwadon tsoron 
Allah. Akwai waɗanda ba’a sassauta musu, lɓkacin da za’a karfi rayinsu, 
kamar yadda za a karanta nan gaba kaɗan in Allah Ya yarda. Amma kafin fitar rai, 
kɓwane mai rai zai fuskanci abin da ake kira mayen mutuwa. 


6. Bukhari ya rawaito hadisin. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 5 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Mayen mutuwa. 

A lɓkacin da mutum ya kusa mutuwa, kafin mala’ikan mutuwa ya ƙaraso, mutum zai 
fara fuskantar wani abu da ake kira mayen mutuwa. Shi dai mayen mutuwa za mu iya 
cewa wata wahalar jinya ce wacce mutumin da zai mutu yake kamuwa da ita, lɓkaci 
kaɗan, kafin mala’ikan mutuwa ya zo. 

Wani lɓkaci, masu jinyar mutum sukan gane cewar mutum ya shiga mayen mutuwa 

n 

idan sun ga wassu alamɓmi kamar yawan shaƙuwa, numfashi sama-sama, ko surutai . 
Muminai sukan gane cewar sun shiga halin mayen mutuwa, a wannan lɓkacin ne suke 
barin wasiyya a waɗanda suke kusa da su. Shi mayen mutuwa, ance kowa sai ya kamu 
da shi. 

A lɓkacin jinyar wafatinsa (Sallallahu alaihi wa sallam) ya kasance a gabansa akwai 
masaki da ruwa, yana tsɓma hannayensa yana shafawa a fuskarsa yana cewa: La ilaha 
illal lah, Tabbas mutuwa tana da maye! A wani hadisi, ya ce da Nana Fatima (R.A); 
Ya ɗiyata! Cewa shi, ya riga yazo ma Babanki abin da Allah ba Ya ɗauke ma wani don 
wafatin ranar ƙiyama . 7 8 

A lɓkacin da ajalin Abubakar Siddiƙ (R.A) ya gabato, Nana Aisha (R.A) ta karanta 
baiti: j 

Sai ya yaye fuskarsa yace: Ba haka ba ya Aisha, sai dai cewa nace (fadin Allah (S))\ 



Kuma mayen mutuwa ya je da gaskiya. Wannan shT ne abin da ka kasance daga 
gare shi kana bijirewa. (50:19) 

An rawaito cewar Annabi Ibrahim da Annabi Musa (A.S) duk sun bayyana yadda suka 
ɗanɗani mayen mutuwa. kaɗan daga misalin wahalar mayen mutuwa shine kamar a 
tura reshen bishiyar ƙaya cikin mutum, bayan ƙaya ta kama kowace jijiyar mutum da 
kayan cikinsa sai a jawo reshen zuwa kirjin mutum. Ana jin zafin mayen mutuwa tun 
daga dunduniyar sawu har ya zuwa kirji . 9 

Ana cikin jin mayen mutuwa sai mala’ikan mutuwa ya zo, daga nan sauran wasiyyar 
mai wasiyya ta ƙare! Idan Allah Ya nufi mutum sai ya furta kalmar shahada. Allah Ya 
sa mu dace. 

Wani lɓkaci mala’ikan mutuwa yakan zɓ, karɓan rayi, tare da wassu mala’iku. To shin 
me yake faruwa a lɓkacin da mala’ikan mutuwa yazo karɓan rayi? 


7. Maganganu marasa ma'ana ko masu sautin damun jama'a. 

8. Salsalatis sahiha 1738. 

9. Misali daga misalin Amru bn Ass (R.A), a Iɓkacin da mutuwa ta kusato shi. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 6 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


FASALI: 

YADDA AKE ƊAUKAR RAI. 

Mala’ikan mutuwa- Mala’ika Azra’il- yakan ɗauki rayuka kɓda yaushe. Yakan zaro 
rayi ne daga jikin mutm har ya cire shi. Zafin fitar rai ya banbanta daga mutum zuwa 
mutum, kamar yadda muka sani. Ga misali, idan mun lura da rago ƙosasshe da aka 
yanka, zamu san cewa fitar rai abu ne mai wahala. Idan kuma muka lura da wani 
ragon ramamme wanda aka yanka, za muga cewar kamar bai sha wahala sɓsai ba, 
wajen fitar rai, sabɓda karancin shure-shure. 

Haka nan banbancin yake ga mutane! Wanda ya ginu da haram, ya ci riba (interest) 
cikin kasuwancinsa, yafi wanda ya rame, sabɓda azumi da sallah, shan azaba a lɓkacin 
fitar rai (mutuwa) 

1. MUTUWAR MUMINAI. 

Su dai muminai ana karɓar rayukansu suna masu jin dadin rai, suna masu nishadi. 
Sannan Mala’ikun dake karɓan rayukansu suna ce musu “ Aminci ya tabbata a kanku, 
(za) ku shiga Aljanna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa .” 

Ka dubi bushara irin wannan! Suna rarrashin mutum da aljanna kafin ma ya mutu. 
Lalle kabarin muminai ba sai an tambayi ni’ima ba! 



Waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu jin daɗin rai, mala'ikun suna 
cewa. "Aminci ya tabbata a kanku. Ku shiga Aljanna sabɓda abin da kuka kasance 
kuna aikatawa." (16:32) 

(Allah Yana rantsuwa) da Mala'iku masu ɗibar rayuka (na muminai) da sauƙi a cikin 
nishadi. (79:2) 

Gargadi: 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Ku nemi taimako da hakuri game da salla. Lalle ne, 
Allah Yana tare da masu hakuri. 

Kuma kada ku ce ga waɗanda ake kashewa a cikin hanyar Allah: "Matattu ne." A'a, 
rayayyu ne, kuma amma ba ku sansancewa. (2:153-154) 

Kuma lalle ne idan aka kashe ku a cikin hanyar Allah, ko kuwa kuka mutu, haƙlƙa, 
gafara daga Allah da rahama ne mafi alheri daga abin da suke tarawa. (3: 157-158) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 7 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


2. MUTUWAR MUSULMAI. 

Musulmai sune waɗanda suka sallama ga Allah (SWA) kuma suka daidaitu basa haɗa 
wani da Allah wajen bauta, kuma basu yin tsafi. 

Aj JjJL*wJ 1 ^.L*> ^JL«.J ! » ^.L*»j aJp JJ ! ^L^ Ji ! 

^-L*w“ fi'jj « fl ^J 

Manzon Allah (SAW) ya ce: Musulmi shine wanda ('yan uwansa 10 ) musulmai suka 
kuɓuta daga (cutarwar) harshensa da hannunsa. 



To su musulmai, idan Mala’iku suka zo ɗaukar ransu, sai suce musu “ Munzo mu ɗauki 
ranku saboda ajalinku ya zo, amma kada kuji tsoro, kada kuyi bakin ciki. kuma kuyi 
bushara a ‘yan-uwanku cewa kunada wa’adin aljanna- wato ku cika da kalmar 
shahada don susan ku ‘yan aljanna ne- kuma mune majiɓintanku a cikin rayuwar 
duniya. * 11 kuma a lahira ma mune za mu zama majiɓintanku har ku shiga aljanna. Kuna 
da duk abinda kuke so a cikin aljanna kuma kuna da abin da rayukanku suke so. Kuna 
da liyafa mai kyau. 


Kai! Wannan lallami (rarrashi) ya isa musulmi yace a ɗau ransa kɓ da yana tunanin 

12 

wani abu na duniya, ballantana wanda za a masa haka ba ya taɓa zama mai son 
duniya. 



Lalle waɗannan da suka ce: "Ubangjinmu, shT ne Allah," sa'an nan suka daidaitu, 
mala'iku na sassauƙa a kansu (a Iɓkacin sauƙar ajalinsu suna ce musu) "Kada ku ji 
tsɓro, kuma kada ku yi baƙin ciki, kuma ku yi bushara da Aljanna, wadda kun 
kasance ana yi muku wa'adi da ita." "Mu ne majibintanku a cikin rayuwar duniya 
da kuma a cikin Lahira, kuma a cikinta kuna da abin da rayukanku ke sha'awa, 
kuma kuna da abin da kuke kira (akawo muku) a cikinta. "A kan liyafa daga Mai 
gafara, Mai jin ƙai." (41:30-32) 


10. Musulmi ɗan uwan musulmi ne, kamar yadda yazo a wani hadisin. 

11. (13:11) ... Lil OiLw 

12. Hasali ma, ko "ba ya kasancewa ma" 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 8 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadi: 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku bi Allah da taƙawa kuma rai ya dubi abin da ya 
gabatar dɓmin gɓbe, kuma ku bi Allah da takawa. lalle Allah, Mai kididdigewa ne ga 
abin da kuke aikatawa. Kuma kada ku kasance kamar waɗanda suka manta Allah shi 
kuma Ya mantar da su rayukansu. Waɗannan su ne fasiƙai. (59:18-19) 

j' OU 


W aɗannan nau’ikan mutuwa guda biyu da bayaninsu ya gabata- wato mutuwar 
muminai da musulmai- su ne irin mutuwar masu aiki na gari. A dukkaninsu, 


ana rarrashin wanda zai mutu, sannan ana yi masa bushara da makoma mai kyau. 




Annabi (SAW) ya ce: Wanda yakeson gamuwa da Allah, Allah Yana son karɓan 
baƙuncinsa. Wanda yake ƙin gamuwa da Allah, Allah baya son karban baƙuncinsa. 
Nana Aisha (R.A) tace: ai mu (mutane) bama son mutuwa, sai Annabi (SAW) yace: 
Ba wancan ba! Sai dai shi mumini, idan mutuwa tazo masa, za’ayi masa albishir da 
yardar Allah da girmamawarSa gareshi, sai ya zama (muminin) baya son komai sai 
abinda ke gabansa (mutuwa), sai Allah Yaso karɓan bakuncinsa. Amma kafiri, idan 
akazo, za'ayi masa albishir da azabar Allah da uƙubarSa, sai yazan babu abin ƙi 
gareshi irin abinda ke gabansa (mutuwa), ya zam bayason haɗuwa da Allah, Allah 
kuma ba Ya son karɓan baƙuncinsa. 


T o yaya masu aikata miyagun ayyuka suke tsammanin irin tasu mutuwar? Tabbas! 

waɗanda ke aikata miyagun ayyuka ba sa tunanin wata wahala lɓkacin 
mutuwarsu. Suna ganin cewa mutuwar muminai da fasikai duk daya ce. Kaito! Lalle 
abinda suke hukuntawa ya munana. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 9 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 



Kɓ waɗanda suka yagi miyagun ayyuka suna zaton Mu sanya su kamar waɗanda 
suka yi Tmani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, su zama daidai ga rayuwarsu da 
mutuwarsu? Abin da suke hukuntawa ya munana! (45:21) 


Gargadl: 

Ka ce: "Idan Gidan Lahira ya kasance sabɓda ku, a wurin Allah keɓe ba da sauran 
mutane ba, to, ku yi gurin mutuwa, idan kun kasance masu gaskiya." (2:94) 

Kuma kada ku ci dukiyɓyinku a tsakaninku da karya, kuma ku sadu da ita zuwa ga 
mahukunta dɓmin ku ci wani yanki daga dukiyɓyin mutane da zunubi alhali kuwa ku, 
kuna sane. (2:188) 

Shin dayanku na son cewa wani lambu ya kasance a gare shi daga dablnai da inabobi' 
maremari suna gudana daga karkashinsa, yana da, a cikinsa daga kɓwane 'ya'yan 
itace, kuma tsufa ya same shi, alhali kuwa yana da zuriyya masu rauni sai guguwa 
wadda take a cikinta akwai wuta, ta same shi, har ta kɓne? Kamar wancan ne Allah 
Yana bayyanawar ayɓyi a gare ku, tsammaninku kuna tunani. (2:266) 

Y anzu kuma sai bayanin nau’ikan mutuwar masu aikata miyagun ayyuka da masu 
shirka alhali su basu san ma suna shirkar ba sabɓda jahilci. 

3. MUTUWAR MU SHIRIKAI (MASU SHIRKA): 

Dukkan wanda zai kira wata halitta lɓkacin addu’arsa domin ta taimakeshi to wannan 
ya kasance mushiriki. Kamar misalin masu kiran aljanu, da saka su wani aiki, na raba 
mata da miji, da dai sauransu. 

Idan Mala’iku suka je karɓar rayukan Mushirikai, za su tambayesu suce musu “Ina 
abubuwan da kuka kasance kuna kira baicin Allah? Cikin firgita, sai suce: “sun ɓace 
daga garemu, bama ganinsu.” Kuma suce: “daman mun kasance kafirai.” Daga nan sai 
Mala’ikun su karɓi rayukansu suna masu fisgar rayukan da karfi. Wa’iyazu billahi. 





@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 10 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


To, wane ne mafi zalunci daga wanda ya ƙirƙira ƙarya ga Allah, kɓ kuwa ya ƙaryata 
game da ayoyinSa? Waɗannan rabonsu daga Littafi yana samunsu, har a Iɓkacin da 
ManzanninMu suka je musu, suna karɓar rayukansu, su ce: "Tna abin da kuka 
kasance kuna kira, baicin Allah?" (mushirikai) Su ce: "Sun ɓace daga gare mu, 
"Kuma su yi shaida a kansu cewa lalle su, sun kasance kafirai." (7:37) 

Gargadl: 

Kada ku bauta wa kɓwa face Allah. Lalle ne ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai 
bushara daga gare Shi. 

Kuma ku nemi gafara gun Ubangijinku. Sa'an nan ku tuba zuwa gare Shi, Ya jiyar da 
ku dadi, jiyarwa mai kyau zuwa ga ajali ambatacce, kuma Ya bai wa dukkan 
ma'abucin, girma girmansa. Amma idan kun juya, to, lalle m, ina tsɓron azabar yini 
mai girma a kanku. Zuwa ga Allah makɓmarku take, kuma ShT a kan kɓme Mai Tkon 
yi ne. (1 1:2-4) 

Kada ka kira wani abin bautawa na dabam tare da Allah. Babu abin bautawa face Shi. 
Kɓwane abu mai halaka ne face fuskarSa. Shi ne da hukunci kuma zuwa gareShi ake 
mayar da ku. (28:88) 

K5 wane ne yake karɓa, kuma ya sanya ku mamayan kasa? Shin akwai wani abin 
bautawa tare da Allah? Kaɗan kwarai kuke yin tunani. (27:62) 

4. MUTUWAR KAFIRAI. 

Da zaka gani, lɓkacin da Mala’iku suke karɓan rayukan kafirai da zaka ga mala’ikun 
suna dukan fuskɓkin kafiran- suna gabza musu mari- suna dukan ɗuwawunsu kuma 

13 

suna ce musu “kw ɗanɗani azabar gobara: wancan saboda abinda kuka aikata ne” 



To yaya halinsu yake Iɓkacin da mala'ikun ke karɓar rayukansu, (mala'ikun) suna 
masu dukan fuskɓkinsu da ɗuwaiwansu? (47:27) 

‘Yan uwa sai mu lura mu gani, halin nasu lɓkacin mutuwa, sannan muyi gargaɗi ga 
makusantanmu. 

"Wannan (halin nasu), ya kasance ne domin lalle su sunbi abinda ya fusatar da 
Allah kuma (domin) sunƙi yardarSa, sabɓda haka Ya ɓata ayyukansu. (47:28) 


13. Bayanin aya ta 50 a suratul Anfal (8:50). 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 11 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Ka ce wa waɗanda suka kafirta, idan sun hanu, za a gafarta musu abin da ya riga ya 
shige, kuma idan sun kɓma, to, hanyar kafiran farko, haƙlƙa, ta shuɗe. (8:38) 

Lalle ne wanɗanda suka kafirta, kuma suka mutu alhali kuwa suna kafirai to ba za a 
karɓi cike da kasa na zinari daga dayansu ba, kɓ da ya yi fansa da shi, waɗannan suna 
da azaba mai raɗaɗi, kuma ba su da wasu mataimaka. (3:91) 

Lalle ne waɗanda suka yi lmani, sa'an nan kuma suka kafirta, sa'an nan kuma suka yi 
lmani, sa'an nan kuma suka kafirta sa'an nan kuma suka ƙara kafirci, Allah bai 
kasance Yana gafarta musu ba, kuma ba zai shiryar da su ga hanya ba. (4: 137) 

Kuma kada waɗanda suka kafirta su yi zaton cewa, lalle ne jinkirin da Muke yi musu 
alheri ne ga rayukansu. Muna yi musu jinkirin ne dɓmin su ƙara laifi kawai kuma suna 
da azaba mai wulaƙantarwa. (3:178) 

5. MUTUWAR AZZALUMAI. 

A lɓkacin da Mala’iku suke karɓan rayukan azzalumai, za su basu azaba wajen karɓan 
rayukan, sannan idan hankalin azzaluman ya fita daga jikinsu sabɓda mayen mutuwa, 
sai mala’ikun su shaƙe wuyan azzaluman suce musu: “ ku fitar rayukanku da kanku. A 
yau ana saka muku da azabar wulakanci saboda abinda kuka kasance daga ayoyinSa 
kuna yin girman kai. ” 

Allah madaukakin Sarki Yana cewa: 

Kuma wane ne mafi zalunci daga wanda ya ƙirƙira ƙarya ga Allah, kɓ kuwa ya ce: 
"An yi wahayi zuwa gare ni," alhali kuwa ba a yi wahayin kɓme ba zuwa gare shi, da 
wanda ya ce: "zan sauƙar da misalin abin da Allah Ya sauƙar?" Kuma da ka gani, a 
Iɓkacin da azzalumai suke cikin mayen mutuwa, kuma mala iku suna masu shimfiɗa 
hannuwansu, (suna ce musu) "Ku fitar da kanku; a yau ana saka muku da azabar 
wulaƙanci sabɓda abin da kuka kasance kuna faɗa, wanin gaskiya, ga Allah kuma 
kun kasance daga ayɓyinSa kuna yin girman kai." (6:93) 

Gargadl: 

Kuma da Allah Yana kama mutane da zaluncinsu, da bai bar wata dabba ba a kan 
ƙasa. Kuma amma Yana jinkirta musu zuwa ga ajali ambatacce. Sa'an nan idan 
ajalinsu ya zo, ba za a yi musu jinkiri ba kɓ da sa'a guda, kuma ba za su gabata ba. 
(16:61) 

Ba tuba ba ce ga waɗanda suke aikatawar munanan ayyuka har idan mutuwa ta halarci 
dayansu ya ce: "Lalle ne ni, na tuba yanzu, "kuma ba tuba ba ce ga waɗanda suke 
mutuwa alhali kuwa suna kafirai, Waɗannan mun yi musu tattalin wata azaba mai 
raɗaɗi. (4:18) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 12 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


6. MUTUWAR MASU ZALUNTAR KANSU. 

Haƙiƙa duk mai saɓawa Allah ya kasance mai zaluntar kansa. Kamar dai masu cin 
dukiyar marayu da zalunci, da masu ƙin fidda zakka kamar yadda Allah (SWA) Yace 
a fitar, da masu zina, da masu shan giya da kuma waɗanda suke da ikon kaura (hijira) 
daga kasar da ake zalunci sai suka ki yin hijira. (ko masu kin barin wurin da ake 
izgilanci a ayoyin Allah) 

To waɗannan, banda wanda yaƙi hijira, idan mala’iku sun zo ɗaukar rayukansu, sai 
suyi sauri suce wa mala’ikun, “ba mu kasance muna aikata wani mummunan aiki ba.” 
Wai sabɓda ko za’a yi musu sauƙi wajen karɓar rai. Kayya! Lalle ne Allah ne Masani 
ga abinda suka kasance suna aikatawa. 



Waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu zaluntar kansu. Sai suka jefa 
neman sulhu (suka ce) "Ba mu kasance muna aikata wani mummunan aiki ba." 
Kayya! Lalle Allah ne Masani ga abin da kuka kasance kuna aikatawa. (16:28) 


Gargadi: 

"Kuma ShT ne wanda Ya sanya ku masu maye wa juna ga kasa. Kuma Ya ɗaukaka 
sashenku bisa ga sashe da darajɓji; dɓmin Ya jarrabaku a cikin abin da Ya ba ku." 
Lalle ne, Ubangijinka Mai gaggawar uƙuba ne, kuma lalle ne Shi, haƙlƙa, Mai gafara 
ne, Mai jin kai. (6:165) 

Sabɓda haka, kada dukiyɓyinsu su ba ka sha'awa, kuma haka 'ya'yansu. Abin sani 
kawai, Allah Yana nufin Ya yi musu azaba, da su a cikin rayuwar duniya, kuma 
rayukansu su fita alhali kuwa suna kafirai. (9:55) 

S u kuma masu zaluntar kansu wajen ƙin yin hijira, idan mala’iku sun zo ɗaukar 
rayukansu sai (mala’ikun) su tambaye su: “a cikin me kuka kasance?” maimakon 
su bada amsar a cikin azzalumai, sai su kawo uzuri su ce: “mun kasance waɗanda aka 
raunana a cikin kasa.” Sai mala’iku suce: “Ashe kasar Allah bata kasance 
mayalwaciya ba domin kuyi hijira a cikinta? Daga zarar sun rasa amsa (ta cewa) sai a 
karɓi rayukansu irin yadda ake karɓan rayin kafirai. Allah Ka kiyaye mu. 

Lalle ne, waɗanda mala'Tku suka karɓi rayukansu, (alhali) suna masu zaluntar 
kansu, sun ce (musu): "A cikin me kuka kasance?" (Su kuma) suka ce: "Mun kasance 
waɗanda aka raunana a cikin ƙasa." Suka ce: "Ashe ƙasar Allah ba ta kasance 
mayalwaciya ba, dɓmin ku yi hijira a cikinta?" To, waɗannan makɓmarsu 
Jahannama ce. Kuma ta munana ta zama makɓma. (4:97) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 13 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Kuma wanda ya yi hijira a cikin hanyar Allah, zai samu, a cikin kasa, wuraren juyawa 
masu yawa da yalwa. Kuma wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah 
da ManzonSa, sa'an nan kuma mutuwa ta riske shi, to, lalle ne, ladarsa ta auku ga 
Allah, Kuma Allah Ya kasance, a gare ku, Mai gafara, Mai jin kai. (4: 100) 

Ya bayiNa, waɗanda suka yi Imani! Lalle fa kasaTa mai yalwa ce, sabada haka ku 
bauta Mini. Kɓwane rai mai ɗanɗanar mutuwa ne, sa'an nan zuwa gare Mu ake mayar 
da ku. (29:56-57) 

t£jj La J^Jj cC*L*Jb i ^JL jj J-fi Jl3 

LJ^ ^J jPpA j^j c<)Jj~jjj ^J <bj^vgi <di! ^J CJlS^ 


.<UJ J^-U La ^J ASjP^S cl^oo flyl 


Annabi (SAW) ya ce: kaɗai dai, ayyuka sai da niyya. Kuma ga Kɓwane mutum (ana 
hukunci da) abinda yai niyya. Wanda hijirarsa ta kasance don Allah da ManzonSa 
ce, to hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da ManzonSa. Wanda hijirarsa ta kasance 
don duniya ne, zaya same ta (ba lada). Ko (yayi hijirar don) wata mace da yake 
aura, to hijirarsa ta kasance zuwa gareshi. 14 

Kada a manta: Lalle ne waɗanda suka kafirta sa'an nan kuma suka kange (mutane) 
daga tafarkin Allah, sa'an nan suka mutu, alhali kuwa suna kafirai, to, Allah ba zai yi 
gafara ba a gare su. 15 

W aɗannan nau’ikan mutuwa guda shida sune ke faruwa har zuwa tashin kiyama. 

Idan ka lura, nau’ika biyu daga cikin shida su muke fata dayansu ya kasance 
garemu, amma saura huɗun sai dai mu nemi tsari dasu. Sai muyi kokarin gyara 
ayyukanmu domin kowa sai ya ɗanɗana mutuwa. Shin zai kasance wani ya dawwama 
alhali mafi kyawun halitta, Annabi Muhammad (SAW) bai kasance ya dawwama a 
duniya ba ba? 


(Ti) LjɗJl^j! 




"Kuma ba Mu sanya dawwama ga wani mutum ba, a gabaninka. Shin to idan ka 
mutu (ya Rasulullahi) to su ne madawwama? Kɓwane rai mai ɗanɗanar mutuwa 
ne. Kuma Muna jarraba ku da sharri da alheri dɓmin fitina. Kuma zuwa gare Mu ake 
mayar da ku. (21: 34-35) 


14. Daga Baban Hafsa- Umarɗan kaɗɗabi (R.A), hadisin annawawi. 

15. 47:34 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) I Page 14 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Mu ne Muka kaddara mutuwa a tsakaninku, kuma ba Mu zama Masu gajiyawa ba, A 
kan Mu musanya waɗansu (mutane) kamarku, kuma Mu mayar da ku a cikin wata 
halitta da baku sani ba. (56:60-61) 

Ka ce "Lalle mutuwar nan da kuke gudu daga gareta,to, lalle ita mai haɗuwa da ku ce 
sa'an nan kuma ana mayar da ku zuwa ga masanin fake da bayyane, dɓmin Ya baku 
labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa." (62:8) 

Shin, ba ka gani ba, zuwa ga waɗanda suka fita daga gidajensu, alhali kuwa su dubbai 
ne, dɓmin tsɓron mutuwa? Sai Allah Ya ce musu: "Ku mutu." Sa'an nan kuma Ya 
rayar da su, lalle ne Allah, haƙlƙa Ma'abucin falala a kan mutane ne, kuma amma mafi 
yawan mutane ba su gɓdewa. (2:243) 

"Inda duk kuka kasance, mutuwa za ta riske ku, kuma kɓ da kun kasance ne a cikin 
ganuwɓyi ingatattu! "Kuma idan wani alheri ya same su sai su ce: "Wannan daga 
wurin Allah ne," kuma idan wata cuta ta same su, sai su ce: "Wannan daga gare ka 
ne."Ka ce: "Dukkansu daga Allah ne." To, me ya sami waɗannan mutane, ba su 
kusantar fahimtar magana? (4:78) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 15 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


FASALI 

MAKOMAR MAMACI (BARZAHU). 

Daga zarar mutum ya mutu, alhali ya san abinda zai tarar, mutane zasu shirya 
janazarsa ne kamar yadda shari’a ta shimfiɗa. Shi wanda ya mutu irin mutuwa daga 
cikin mutuwan nan biyu masu kyau, zai sɓ a kaishi kabarinsa da gaggawa, amma 
wanda ya mutu irin mutuwar nan daya daga cikin guda huɗu, ba zai sɓ a kaishi cikin 
azaba ba. 

Kabari k5 da ba’a bada bayaninsa ba an sani cewar zaiyi zafi! Amma fa ga duk wanda 
ya mutu yana mai laifi. 

Dukkan wanda ya mutu, zai koma cikin kasa ne koda kuwa a cikin ruwa ya mutu. 
Allah (SWA) Yana cewa: 

Daga gare ta Muka halitta ku, kuma a cikinta Muke mayar da ku, kuma daga gare ta 
Muke fitar da ku a wani Iɓkaci na dabam. (20:55) 

A cikin kasa ne Allah (SWA) Zai tara mutane har zuwa ranar tashin kiyama, sannan 
idan wa’adin tashin kiyamar yazo sai Allah (SWA) Ya tashi kowa kamar dai bai zama 
ƙasa ba! 

Allah, babu abin bautawa face Shi. Lalle ne haƙTƙa Yana tara ku har zuwa ga Yinin 
Kiyama babu shakka a cikinsa. Kuma wane ne mafi gaskiya daga Allah ga labari. 
(4:87) 


AZABAR KABARI. 

°jfi Vj£&- jl c<U^J' Jlij 


Annabi (SAW) yace: kabari dausayi ne daga dausayen aljanna, ko rami daga 
ramukan wuta. 


A lokacin da Mala’ikun rahama suka tafi da ruhin mumini, bayan mutuwarsa, 
mala’ikun da suke sasannin sama za suji kamshi kamar al’miski, sai suce: “ƙamshi (ko 
iska) mai daɗi, ruhi mai kyau daga kasa (duniya) ya zo. Ruhin ba zai wuce wata kofa 
ba face sai an buɗe masa, haka wani Mala’ika face sai ya masa salati, har sai anje 
dashi zuwa wajen Mai Rahama (Mai girma da ɗaukaka). Sannan sai a umarci Mika’ila 
(A.S) ya sanya wannan ruhi cikin rayukan muminai, sannan a rubuta shi a cikin littafm 
illiyyun, sannan a maida shi kabarinsa bayan an faɗaɗa shi. Mala’iku biyu (Munkaru 
da Nakir) za su zo su tambaye shi ya bada amsa daidai, sannan sai a buɗe masa 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 16 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


ƙofofm aljanna yayi ta shan ƙamshi, sannan a haska masa kabarinsa ya zama kamar 
hasken rana. Kyakkyawan aikinsa yana zuwa masa da fuska mai kyau da shigar tufafi 
masu kyau, ya taya shi hira. 

Amma ruhin mai laifi, bayan ya mutu, mala’ikun sama za suce: Ruhi marar kyau ya zo 
daga kasa (duniya). Ba za’a buɗe masa kofar sama ba: Lalle ne wadanda suka ƙaryata 
game da ayɓyinMu, kuma suka yi girman kai daga barinsu, ba za a bubbuɗe musu 
kɓfɓfin sama ba, kuma ba su shiga Aljanna sai (in zai yiwu) raƙumi ya shiga kafar 
allura, kuma kamar wannan ne Muke saka wa masu laifi. (7:40) 

Sai a rubuta ruhin a cikin littafm sijjin, sannan mala’ikan azaba yai kasa dashi yana 
hankada shi har zuwa kabarinsa. Mala’iku biyu zasu tambaye shi ya kasa bada amsa 
daidai, sai a buɗe masa ƙɓfofm wutar jahannama zafi yana shigo masa. Za a matse 
kabarinsa, cikin duhu, mummunan aikinsa zai zo masa hira da mafi munin fuska da 
tufafi. 

Allah Ya kiyaye mu daga azabar kabari. kabari dausayi ne daga dausayen aljanna, ko 
rami daga ramukan wuta. 



Kuma ku yi daidami da igiyar Allah gaba ɗaya, kuma kada ku rarraba. Kuma ku tuna 
ni'imar Allah a kanku a Iɓkacin da kuka kasance maƙiya sai Ya sanya sɓyayya a 
tsakanin zukatanku sabɓda haka kuka wayi gari, da ni'imarSa, 'yan'uwa. Kuma kun 
kasance a kan gaɓar rami na wuta sai Ya tsamar da ku daga gare ta. Kamar wannan 
ne Allah Yake bayyana muku ayɓyinSa, tsammaninku, za ku shiryu. (3:103) 


Gargadl: 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Kada ku jiɓinci waɗansu mutane da Allah Yayi hushi a 
kansu. Lalle sun yanke tsammani daga (rahamar) Lahira, kamar yadda kafirai suka 
yanke tsammani daga mazɓwa kaburbura. (60:13) 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Ku nisanci abu mai yawa na zato. Lalle sashen zato 
laifi ne. Kuma kada ku yi rahɓto, kuma kada sashenku ya yi gulmar sashe. Shin, 
dayanku na son yaci naman ɗan'uwansa yana matacce? To, kun ki shi (cin naman). 
Kuma ku bi Allah da takawa. Lalle Allah Mai karɓar tuba ne, Mai jin kai. (49: 12) 
Ubangijinku ne Mafi sani ga abinda yake a cikin rayukanku. Idan kun kasance salihai 
to lalle ne shi Ya kasance ga masu kɓmawa gare Shi, Mai gafara. (17:25) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 17 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku bi Allah da takawa kuma rai ya dubi abinda ya 
gabatar dɓmin gɓbe, kuma ku bi Allah da takawa. lalle Allah, Mai kididdigewa ne ga 
abin da kuke aikatawa. Kuma kada ku kasance kamar waɗanda suka manta Allah shi 
kuma Ya mantar da su rayukansu. Waɗannan su ne fasiƙai. (59:18-19) 



Shin, to, wannan labarin ne kuke masu wulakantawa? Kuma kuna sanya arzikinku 
(game da shi) lalle ku, ku ƙaryata (shi)? (56:81-82) 



A'aha! idan (rai) ya kai ga karankarmai. kuma aka ce: "Wane ne mai tawada?" 
Kuma ya tabbata cewa rabuwa dai ce. (75:26-28) 



Har idan mutuwa ta je wa dayansu, sai ya ce: "Ya Ubangijina, Ku mayar da ni 
(duniya)." "Tsammanina in aikata aiki na ƙwarai cikin abinda na bari." Kayya! Lalle 
ne ita kalma ce, shT ne mafaɗinta, alhali kuwa a baya gare su (bayan sun mutu) 
akwai barzahu har ranar da za a tayar da su. (23:99-100) 



(At) A (A«) ^ O&j 

(AH) ^ (AA> j» OtS'Ol (AV) yiiU 

u!) (S ) ) j-*li ja du (S . ) je»$\ oi j» b'S oi u!j 

t ) p~yr (^T') frr^- j* (W cJ9aJl j> OIS'OI 

(^*V) (4^ Js&J' Jp" Jl 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 18 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


To, don me idan rai ya kai ga maƙɓshi? (Kusa da mutuwa). Alhali kuwa ku, a lokacin 
nan, kuna kallo. Kuma Mu ne mafi kusanta gare shi daga gare ku, to, amma ku ba 
ku gani. To, don me in dai kun kasance ba waɗanda za a yi wa sakamako ba? Ku 
mayar da shi (cikin jikinsa) har idan kun kasance masu gaskiya. 

To, amma idan (mai mutuwar) ya kasance daga makusanta, Sai hutawa da 
kyakkyawan abinci da Aljannar ni'ima. Kuma amma idan ya kasance daga mazɓwa 
dama, Sai (a ce masa) aminci ya tabbata a gare ka daga mazɓwa dama. Kuma amma 
idan ya kasance daga masu ƙaryatawar, ɓatattun, Sai wata liyafa ta ruwan zafi. Da 
ƙɓnuwa da JahTm, (56:83-94) 


ADDU’A 



Rabbana innana sami’ina munadiyan yunadiy lil iymani an aminu bi Rabbikum fa 
amanna, Rabbana fag’fir lana zunubana wa kaffir anna sayyi’atina wa tawaffana ma’al 
abrar. (3:193) 

Rabbanag’fir lana wa li’ik-waninal laziyna sabakuna bil iymani, wala taj’al fiy 
ƙulubina gillal lil laziyna amanu, Rabbana innaKa Ra’ufur Rahim. (59: 10) 

FASSARA: 

"Ya Ubangijinmu! Lalle ne mu mun ji Mai kira yana kira zuwa ga Imani cewa: “Ku yi 
lmani da Ubangijinku”, Sai muka yi lmani. Ya Ubangijinmu! Sabɓda haka Ka gafarta 
mana zunubanmu, kuma Ka kankare miyagun ayyukanmu daga gare mu. Kuma Ka 
karɓi rayukanmu tare da mutanen kirki. (3:193) 

..."Ya Ubangijinmu! Ka yi gafara a gare mu, kuma ga 'yarf uwanmu, waɗanda suka 
riga mu yin lmani, kada Ka sanya wani ƙulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi 
lmani. Ya Ubangijinmu! Lalle Kai ne Mai tausayi, Mai jin ƙai. (59:10) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 19 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


BABT NA BTYIJ. 

KUSANTAR TASHIN DUNIYA. 

Tashin duniya shine ranar da Mala’ika Israfil zai busa kaho kowa ya mutu, banda 
wanɗanda Allah Ya so. Ance sune Mala’iku hudu: Jibrilu, Mika’ilu, Israfilu da 
Azra’ilu (Mala’ikan mutuwa) 

Da yawan mutane, sabɓda sun karanta alamɓmin da za su zo kafin tashin duniya, suna 
ganin suna da sauran lɓkaci da za su tuba su kɓma ga Allah (SWA) daga zarar sun ga 
wata babbar alamar tashin duniya. Kaito ! Lɓkacin da aya (alama) ke bayyana wanda 
bai yi imani ba tun farko ba zai iya yin imani ba. 

Shin, suna jiran (wani abu), face dai mala'iku su je musu kɓ kuwa Ubangijinka Ya je, 
kɓ kuwa sashen ayɓyin Ubangijinka ya je. A ranar da sashen ayɓyin Ubangijinka 
yake zuwa, Tmanin rai wanda bai kasance ya yi Tmanin ba a gabani, kɓ kuwa ya yi 
tsiwirwirin wani alheri, ba ya amfaninsa. Ka ce: "Ku yi jira: Lalle ne mu, masu jira 

ne. (6:158) 

Gargadl: 

Ka haƙurtar da ranka tare da waɗanda ke kiran Ubangijinsu, safe da maraice, suna 
nufin yardarSa. Kuma kada idanunka su juya daga barinsu, kana nufin kawar rayuwar 
duniya. Kuma kada ka bi wanda Muka shagaltar da zuciyarsa daga hukuncinMu, kuma 
ya bi son zuciyarsa, alhali kuwa af amarinsa ya kasance yin ɓama. (18:28) 

Wanda Allah Ya ɓatar to babu mai shiryarwa a gare shi: kuma Yana barin su, a cikin 
ɓatarsu suna ɗimuwa. (7: 186) 

K ada ka kasance daga cikin mutane masu tambayar “yaushe ne duniya za ta 
tashi?” abin da ake so kawai shine gargaɗi ga mutane cewa “tashin duniya yayi 
kusa!” Tambayar lɓkacin da zata tashi kamar neman karyata lɓkacin ne. 

(75:5-6) fjj b€\ JLj Aid 1>J> Ji 

jt 5 i\ \j kh fj l£jy. fji e) UL iAu jili cjf UJI 

(79:45-46) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 20 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Ba haka ba! Mutum so yake, ya yi fajirci, ya ƙaryata abin da yake a gabansa. Yana 
tambaya: "Yaushe ne Ranar Kiyama?" (75:5-6) 

Kai mai gargaɗi kawai ne ga mai tsɓron ta. Kamar su a ranar da za su gan ta, ba su 
zauna ba face a Iɓkacin marhce ko hantsinsa. (79:45-46) 

Mutane (mushirikai) suna ganin cewa akwai sauran shekaru masu yawa kafin a tashi 
duniya! Har yanzu ba su ga wassu manyan ayɓyi na alamar tashin duniya ba. 

Allah maɗaukakin Sarki Ya ce: 

Lalle ne su, suna ganinta (ƙiyama) mai nTsa. Kuma Mu, Muna ganin ta a kusa. (70:6-) 

Gargadl: 

Kuma da Allah Yana gaggawa ga mutane da sharri kamar yadda Yake gaggauta musu 
da alheri, haƙTka da an hukunta ajalinsu zuwa gare su. Sabɓda haka Muna barin 
waɗanda ba su ƙaunar gamuwa da Mu a cikin kangararsu suna ta ɗimuwa. (10: 1 1) 
Lalle ne waɗanda suke ba su yin Imani da Lahira, Mun kawata musu ayyukansu, 
sabɓda haka suna ɗimuwa. (27:4) 

Kuma suka ce: "Ya Ubangijinmu! Ka gaggauta mana da rabonmu (na azaba), a 
gabanin ranar bincike. (38:16) 


ADDU’A 



Rabbana la tuzig ƙulubana ba'ada iz hadaitana wa hab'lana min ladunKa rahmah. 
InnaKa anTal Wahhab. Rabbana innaKa jami'un nasa li yaumil la-raiba fihi, 
innallaha la yukliful miy'ad. 

Ya Ubangijinmu! Kada Ka karkatar da zukatanmu bayan har Ka shiryar da mu, kuma 
Ka ba mu rahama daga gunKa. Lalle ne, Kai, Kai ne Mai yawan kyauta. 

"Ya Ubangijimu! Lalle ne Kai, Mai tara mutane ne dɓmin wani yini wanda babu 
shakka a gare shi, Lalle ne Allah ba Ya saɓawar lɓkacin alkawari." (3:8-9) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 21 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku ci ku sha daga masu dadin abin da Muka azurta ku. 
Kuma ku gɓde wa Allah, idan kun kasance Shi kuke bauta wa. 

Kawai abin da Ya haramta a kanku, mushe da Jini da naman alade da abin da aka 
kururuta game da shi ga wanin Allah. To, wanda aka matsa, wanin ɗan tawaye, kuma 
banda mai zalunci, to babu laifi a kansa. Lalle ne Allah Mai gafara ne, Mai jin kai. 
(2:172-173) 

Ya ku mutane! Ku ci daga abin da yake a cikin kasa, wanda yake halal, mai daɗi. 
Kuma kada ku bi zambiyɓyin Shaiɗan. Lalle ne shi, gare ku, makiyi ne bayyananne. 
Yana umumin ku ne kawai da mugun aiki da alfasha, kuma da ku faɗi abin da baku 
sani ba ga Allah. (2:168-169) 

Kuma lalle ne, Muna jarrabar ku da wani abu daga tsɓro da yunwa da naƙasa daga 
dukiya da rayuka da 'ya'yan itace. Kuma ka yi bishara ga masu haƙuri. Waɗanda suke 
idan wata masifa ta same su, sai su ce: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un- "Lalle ne mu 
ga Allah muke, kuma lalle ne mu, zuwa gare Shi, muke kɓmawa." (2: 155-156) 


S 


hamddan sa’a fa sun riga sun zo! Shin mai mutane suke jira ne? 


To shin suna jiran (wani abu)? Face Sa'a ta je musu bisa abke (ba shiri), dɓmin 
lalle sharuddanta sun zo. To, yaya tunawarsu take, idan har ta je musu? 
(47:18) 


Gargadl: 

Lalle abin da ake yi muku alƙawari (da zuwansa), haƙiƙa gaskiya ne. Kuma lalle 
sakamako (ga ayyukanku), haƙiƙa, mai aukuwa ne. (51:5-6) 


K aɗai dai waɗanda ba su yin imani da ranar alƙiyama, sune suke neman gaggawar 
zuwan sa’a, suke ƙidayi-faɗi ga shekarar da sa’a zata tsaya. Allah ne Wanda Ya 
saukar da Littafi da gaskiya, da sikeli. Kuma me ya sanar da kai (cewa ana) 
tsammanin Sa'ar kusa take? (42:17) 


Gargadl: 

Makusanciya (alkiyama) fa, ta yi kusa. Babu wani rai, banda Allah, mai iya bayani 
gare ta. (53:57-58) 

(To) Shin, lɓkaci bai yi ba ne, ga waɗanda suka yi lmani, zukatansu su yi tawalu'i ga 
ambaton Allah da abin da ya sauƙa daga gaskiya? Kada su kasance kamar waɗanda 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 22 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


aka bai wa littafi a gabanin haka, sai zamani yayi tsawo a kansu, sabɓda haka 
zukatansu suka ƙeƙashe, kuma masu yawa daga cikinsu fasiƙai ne. 

Ku sani cewa Allah Yana rayar da ƙasa (ma) bayan mutuwarta. Lalle Mun bayyana 
muku ayɓyi da fatan za ku yi hankali. (57:16-17) 

H isabin mutane fa, ya kusanta! Mutane sun shagala. Ba’a maganar komai sai 
yadda za’a gyara duniya kafin wassu shekaru masu zuwa. Allah (SWA) Yana 

cewa: 

Hisabin mutane ya kusanta gare su, alhali kuwa (mutanen) suna a cikin gafala, suna 
masu bijirewa. (21:1-2) 

Gargadl: 

A'aha! Ba haka ba, kuna son mai gaugawar nan ne (duniya), Kuna barin ta ƙarshen 
(Lahira). (75: 20-21) 

A l’amarin af kuwar sa’a ya kasance kamar kiftawar ido, kai! Ya fi kiftawar ido 
sauri 16 . 

...sabɓda haka kada rayuwar duniya ta ruɗar da ku, kuma kada maruɗi ya 
ruɗe ku game da Allah. (35:5) 


Lalle waɗanda suka yi zalunci, suka ƙaryata game da ranar gamuwa da Allah, sunyi 
hasara...(6:31) 


16. Duba aya 16:77 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 23 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


BABT NA IJKU 

ALAMOMIN TASHIN DUNIYA. 

Kafin busar ƙaho ta farko, busar da kowa zai mutu, akwai wassu abubuwa da za su 
faru anan duniya, waɗannan abubuwa kuwa sune alamɓmin tashin duniya. 

Kamar yadda yawancin mutane sun san alamɓmin tashin duniya, ba sai anyi bayani 
mai tsawo ba. 

1. FITOWAR YAJUJU DA MAJUJU. 

Yajuju da majuju wassu halitttu ne masu tsawon kafa goma sha huɗu waɗanda suke 
yin bama a cikin kasa lɓkacin Zulkamaini. 

A lɓkacin da Zulkamaini ya gina katangar karfe ya tɓshe yadda suke shigowa suyi 
ɓama sai yace: “wannan rahama ne daga Ubangijina, amma idan wa’adi yayi, 
katangar zata karye guntu-guntu sannan su shigo suyi barnaU 

Katangar ance an gina ta ne a kami na goma sha biyar. Daga gininta har zuwa rayuwar 
Annabi Muhammad (SAW) shekam ɗari shida da sittin da huɗu (664) kenan*. 

Annabi Muhammad (SAW) ya ce: “La ilaha illal lah! Bone ga Larabawa daga wani 
sharri da yai kusa! Yau, an buɗe Katangar Yajuju da Majuju misalin haka " 17 (tsawon 
tsakanin babban yatsa da yatsan nuni)” 



Har sa'ad da aka buɗe Yajuju da Majuju alhali kuwa suna gaggawa daga kɓwane 
tudun ƙasa. Kuma wa'adin nan tabbatacce ya kusanto, (idan tashin hankalin yazo) 
sai ga ta idanun waɗanda suka kafirta suna bayyanannu, (suna cewa), "Ya 
kaitonmu! HaƙTƙa mun kasance a cikin gafala daga wannan! A'a, mun kasance dai 
masu zalunci!" (21:96-97) 

Gargadl: 

Kuma kada ka kasance daga waɗanda suke ƙaryatawa game da ayɓyin Allah, har ka 
kasance daga masu hasara. Kuma waɗanda suka karyata game da ayɓyinMu, za Mu yi 
musu istidraji daga inda ba su sani ba. (7:182) 

Lalle ne, wannan wata tunatarwa ce, sai dai wanda ya so, ya kama hanyar kwarai zuwa 
ga Ubangijinsa. (73:19) 


17. Muttafaƙun alaihi, Daga Zainab bnt Jahash (R.A) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 24 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


2. FITOWAR DABBA MAI MAGANA. 

Wannan dabbar ana kiranta Jassasa. Ance ‘yar taguwar Annabi Salihu (A.S) ce. Za ta 
fito daga dutsen safa, na garin Makka, da hantsi. Za ta fito tana riƙe da sandar Annabi 
Musa (A.S) da hatimin Annabi Sulaiman (A.S) ta ce wa mutane ba sa yin lmanin 
gaskiya. Ance dabbar za ta fito ne sau uku. Allah dai Shi ne mafi sani. 


ɓj3j£ i &uL b\ j* 4jis ^ i 'ikyA jjiii 61$ 


Kuma idan magana ta auku a kansu, Muna fitar musu da wata dabba daga ƙasa, 
tana yi musu magana, cewa "Lalle mutane sun kasance game da ayɓyinMu, ba su 
yinTmanin yaƙTni." (27:82) 

Gargadl: 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku shiga cikin Musulunci gaba daya; kuma kada ku bi 
zambiyɓyin Shaiɗan; lalle ne shT a gare ku maƙiyi ne, bayyananne. To, idan kun 
karkace daga bayan hujjɓji bayyanannu sun zo muku to ku sani cewa lalle ne Allah, 
Mabuwayi ne, Mai hikima. (2:208-209) 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! wanda ya yi ridda daga gare ku daga addininSa, to, 
Allah zai zo da wasu mutane, Yana son su kuma suna son Sa, masu tawalɗi a kan 
muminai masu izza a kan kafirai. Suna yin, jihadi a cikin hanyar Allah, kuma ba su 
tsɓron zargin wani mai zargi. Waccan falalar Allah ce, Yana bayar da ita ga wanda 
Yake so. Kuma Allah Mayalwaci ne, Mai ilmi. (5:54) 


ADDU’A 



uL?- Jjo $.LiJ 


ƙulil-lahumma malikal mulki, tutil mulka man tasha'u, wa tanzi'ul mulka miman 
tasha'. Wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. bi yadiKal khair, innaKa ala 
kulli shai'in ƙadiyr. 

Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa 
tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuƙu man Tasha'u bi gairi hisab. (3:26-27) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 25 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadi: 

Allah ne Yake shimfiɗa arziki ga wanda Yake so, kuma Yana ƙuntatawa. Kuma sun yi 
farin ciki da rayuwar duniya, alhali kuwa rayuwar duniya ba ta zama ba dangane ga ta 
Lahira face jin dadi kaɗan. Kuma Waɗanda suka kafirta, suna cewa, "Don me ba a 
saukar da wata aya ba a kansa daga Ubangijinsa?" Ka ce: "Lalle ne Allah Yana ɓatar 
da wanda Yake so kuma Yana shiryar da wanda ya tuba zuwa gare shi." (3:26-27) 

3. SAMA ZA TAYI (LAUNIN) JA. 

A lɓkacin da za’a rufe ƙofar tuba, sama zata tsage (kamar yadda take tsagewa, walƙiya 
ta fito ta haska gari) ta fitar da wani jan haske wanda zai rufeta duka. Wallahu a’alamu 


A lɓkacin da sama za tayi ja, imanin wanda baiyi imani ba tun farko, ba zai amfane shi 
18 

ba. Ga ranar nan tafe, Ko yau ko gobel A ranar za ka iya gane masu laifi da wata 
alama, haka kuma za ka iya gane masu Imani da alamarsu. 



Sa'an nan idan sama ta tsage kuma ta zama ja kamar jar fata. To, sabɓda wanne 
daga numɓmin Ubangijinku, kuke ƙaryatawa? 

To, a ran nan ba za a tambayi wani mutum laifinsa ba, kuma haka aljani. To, sabɓda 
wanne daga ni'imɓmin Ubangijinku, kuke ƙaryatawa? 

za a iya sanin masu laifi da alamarsu, sabɓda haka sai a kama kwarkwaɗarsu da 
sawayensu. (55:37-41) 


Lalle Ubangijinka Shi ne Mafi sani ga wanda ya ɓace daga tafarkinSa. Kuma Shi ne 
Mafi sani ga masu shiryuwa. Saboda haka kada ka bi masu ƙaryatawa. Suna fatar ka 
sassauta, su kuma su sassauta. Kada ka bi dukkan mai yawan rantsuwa, walakantacce. 
Mai zunɗe, mai yawo da gulma. Mai hana alheri mai zalunci, mai zunubi. Mai girman 
kai, bayan haka kuma la'Tini (ba ya son alheri). Sabɓda ya kasance mai dukiya da ɗiya. 
Idan ana karanta masa ayɓyinMu, sai ya ce: "Tatsuniyɓyin mutanen farko ne." Za Mu 
yi masa alama a kan hanci. (68:7-16) 


18. Duba aya 6:158. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 26 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


4. FITOWAR DUJJAL 

Babu wani Annabi da yazo face sai da yayi gargadl a mutanensa game da Dujjal. 19 
Shi dai Dujjal ya kasance mai ido daya. An rubuta, a fuskarsa, harrufan kafun da fa’un 
da ra’un, a rarrabe (wato ma’ana kafiri). Duk mumini zai gani, kuma zai iya karantawa 
ko bai iya rubutu ba. 20 

Dujjal zai fito ne, yace shi Ubangijin halittu ne, tare dashi akwai ruwa, akwai kuma 

wuta a daya gefen. Shi ruwan nan wuta ce a ɓoye. Wutar kuma ruwan sanyi ne. a 

lɓkacin masu son zuciya zasu zaɓi ruwansa. Allah Ya kiyashe mu! 

Kafin Dujjal ya bayyana sai an mance da gargadin ambatonsa, kuma sai ɗumamar 

22 

duniya ( Global warming ) ya kai makura, ya zama kamar 80% na bishiyɓyi sun ƙɓne, 
kai! Tarihin Dujjal zai ɗauki lɓkaci da wuri (space) mai yawa a cikin wannan littafi, 
sabɓda haka ne ba zan samu damar rubuta shi duka ba. Za’a iya duba Sahihul Muslim- 
Kitabul fitni wa ashraɗus sa ’a da sauran littattafai dɓmin ƙarin bayani. 

Dujjal dai yakan fitini mutane, daga ƙarshe a kashe shi a wajen garin Madina. 

Gargadl: 

Kuma kamar wannan ne Muke bayyana ayɓyi, daki-daki, kuma dɓmin hanyar masu 
laifi ta bayyana. (6:55) 

Idan Allah Ya taimake ku, to, babu marinjayi a gare ku. Kuma idan Ya yarɓe ku, to, 
wane ne wanda yake taimakon ku bayanSa? Kuma ga Allah sai muminai su dɓgara. 
(3:160) 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Idan kun yi tafiya (a cikin ƙasa), dɓmin jihadi, to, ku 
nemi bayani. Kuma kada ku ce wa wanda ya jifa sallama zuwa gare ku: "Ba Musulmi 
kake ba." Kuna neman hajar rayuwar duniya, to, a wurin Allah akwai ganimɓmi masu 
yawa. Kamar wannan ne kuka kasance a gabanin ku musulunta, sa'an nan Allah Ya yi 
muku falala. Sabɓda haka ku zan neman bayani. Lalle ne Allah Ya kasance, ga abin da 
kuke aikatawa, Masani. (4:94) 

5. DAWOWAR ANNABI ISA ƊAN MARYAM (A.S). 

Bayan Dujjal ya fito, yayi arba’in a cikin ƙasa, sai Allah (SWA) Ya sauƙar da Annabi 
Isa (A.S). Annabi Isa (A.S) zai nemi Dujjal ya kashe shi. 

Mutane za su zauna, cikin zaman lafiya, ba wani tashin hankali tsakanin mutum biyu, 
tsawon shekaru bakwai. Sannan sai Allah (SWA) Ya aiko da wata iska mai sanyi daga 
yankin garin Sham. Wannan iskar da zarar mai ɗigon imani a zuciya ya sheƙe ta, sai 

19. Bukhari ya rawaito, hadisi daga Ibn Umar (R.A). A Bible Dujjal suke kira AntiChrist (False messiah) 

20. Siffofin jikin Dujjal, Littafin Nihayatal Alam shafi na 230. 

21. Hadisi daga Rashid bn Sa'ad, ruwayar Abdullahi bn Ahmad daga riwayar Baƙiyya daga Safwan bn Amru 

22. Hadisin ya ambaci raguwar ruwan sama da ƙonewar tsirrai. daga Umamatu al Bahiliy, ruwayar Muslim. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 27 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


mutuwa! Duniya zata zama cike da marasa ilmi a wannan lɓkacin, ba su san umami ba 
haka kuma hani. Zina zata yawaita. . . 

Gargadl: 

Bai zama addini ba dɓmin kun juyar da fuskɓkinku wajen gabas da yamma, kuma 
amma addini shi ne ga wanda ya yi Imani da Allah da Ranar Lahira da mala'iku da 
Littattafan sama da Annabawa, kuma ya bayar da dukiya, akan yana son ta, ga mai 
zumunta da marayu da matalauta da ɗan hanya da masu rɓƙo, kuma a cikin fansar 
wuya, kuma ya tsayar da salla, kuma ya bayar da zakka, da masu cika alkawari idan 
sun ƙulla alkawarin da masu haƙuri a cikin tsanani da cuta da lɓkacin yaki. Waɗannan 
su ne suka yi gaskiya. Kuma waɗannan su ne masu taƙawa. (2: 177) 


6. YAWAN MUTANE A BIRANEN TURAWA (RUM 23 ). 

Kafin sa’a ta tsaya, sai ya kasance bimin Rum (Ingila da Amirka) ya kece yawan 
larabawa, ya kasance mafi yawan kidaya (population) a duniya. 24 To anan ne Dujjal 
zai fito, kuma kisan mutane (terrorism) zai yawaita yayin fitowar ta Dujjal. 

:JjiL> ^L-^ <0)1 o ^j^lJl ji ' Jls 


Lfl Jj3l J jAj Lfl fi>\ ^ j &S* Jliis ^oLJl <tPLwwJl ^jAj 

5 £ ^oLJl £j-*>*$ SjLwJ Jli Cwi3 J\3 ^-Loj <ul£ <0Jl <011 

cluS -L P ^oLJl c jJ33j ^oLJl jS J j*4>jj cfij3 

(^LwJl filjj) JjUl jji? jfi joLJl ^fiH j*4>jj <L— ?- ^j^j ^SwjjIj 


Masturadu ya faɗa a wajen Amru bnl As (R.A); Na ji Manzon Allah (SAW) yana cewa: 
Sa'a zata tsaya, Rumawa su suka fi yawan mutane. Sai Amru bnl As yace: kayi bTtar 
abinda kake faɗi! Sai yace masa ina faɗan abinda naji Manzon Allah (SAW) ya faɗa ne. 
Sai Amru bnl As yace: To in anyi la'akari da hadTsin da ka faɗa, lalle za su zama suna 
da waɗannan halaye guda huɗu: 

1. Sune mutane, a ƙwaryar duniya, masu gaggawar binciken raunin su. 

2. Su kasance masu kirki a miskTnai da faƙlrai da raunana (misalin USAID). 

3. Su kasance mutane masu tunanin fitina. 

4. Na huɗu, mai kyau, mai ƙayatarwa, suna hana mulkin danniya. 


23. Rumawa sune turawan Europe da America. Sun samu sunan Rum daga Asfar bn Rum bn Isu -qurɗabi 

24. Duba Sahihul Muslim- Kitabul Fitna: Babu taƙumus Sa'a war Rum ak'tharan nasi. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 28 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

A. L. M. 

An rinjayi Rumawa. A cikin mafi kusantar kasarsu, kuma su, a bayan rinjayarsu, za su 
rinjaya. A cikin 'yan shekaru. Al'amari na Allah ne a gabanin kɓme da bayansa, kuma 
a ranar nan muminai za su yi farin ciki. Da taimakon Allah Yana taimakon wanda 
Yake so. Kuma Shl ne Mabuwayi, Mai jin kai. Wa'adin Allah, Allah ba ya saɓawa ga 
wa'adinsa, kuma amma mafi yawan mutane ba su sani ba. Suna sanin bayyanannar 
rayuwar duniya, alhali kuwa su shagalallu ne daga rayuwar Lahira. (30:1-7) 

7. KISFEWAR RANA DA FITOWARTA TA YAMMA. 

Wannan yana daga cikin alamɓmi manya na tashin duniya. Rana za tayi kusufi 
(kisfewa) sau uku. Ɗaya daga Gabas, daya a yamma, daya kuma a ƙasar Larabawa. 
karshen waɗannan kusufai, rana zata fito ta yamma saɓanin yadda ta saba ta gabas. 


^ IgjUjj Lvjjj g&Si 131 iJli^Ajl ^ J 

^bj cJt?-jJlj Jfi j^wgCJl £jJ1p :! 14>Uj! J j! Ji 

Daga Abu Huraira (R.A) ya ce Manzon Allah (SAW) ya ce: Guda uku, idan suka fito 
Tmanin rai wanda bai kasance ya yi Tmanin ba a gabani, kɓ kuwa ya yi tsiwirwirin 
wani alheri, ba ya amfaninsa. Fitowar rana ta wajen faduwarta, da Dujjal da 
Dabba mai magana. (Muslimu ya rawaito) 

Gargadl: 

Kuma ga Allah gaibin sammai da ƙasa yake. Kuma zuwa gareShi ake mayar da 
dukkan afamari. Sabɓda haka ku bauta Masa kuma ku dɓgara a kanSa. Kuma 
Ubangijinka bai zama Mai gafala daga abin da kuke aikatawa ba. (11 : 123) 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Abin sani kawai, mushirikai najasa ne, sabɓda haka 
kada su kusanci Masallaci Mai alfarma a bayan shekararsu wannan. Kuma idan kun ji 
tsɓron talauci to, da sannu Allah zai wadata ku daga falalarSa, idan Ya so. Lalle Allah 
ne Masani, Mai hikima. (9:28) 

Shin kɓ kun amince cewa Wanda ke cikin sama, ba zai iya shafe ƙasa tare da ku ba, 
sai ga ta tana mai girgiza? K5 kun amince cewa Wanda ke cikin sama ba zai iya sako 
muku iskar guguwa ba? To, za ku san yadda (aƙibar) gargaɗiNa take. (67:16-17) 


25. Daga ayar 6:158 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 29 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


8. WUTA MAI KORA MUTANE ZUWA MATATTARA. 

Wannan yana daga cikin manyan alamɓmin tashin duniya, ance ita ce alama ta karshe 
(Allah dai Shi ne Mafi sani). Wata wuta ce za ta fito daga ƙasar Yaman (Yemen) ta 
kɓra mutane zuwa wurin da za’a tattarasu dɓmin tashin duniya. Wassu malamai sunce 
Baitul Maƙadisi ne wurin da za’a tara mutane dɓmin tashin duniya sabɓda kasancewar 
sa mafi kusa da sama. Waɗannan bayanai suna cikin Sahihul Muslim da tafsirin Sawi. 
Wassu sunce wata farar ƙasa ce madaidaiciya, marar wata alama ficecciya da wani 
mutum ya sani. (Allah dai Shi ne Mafi sani). 

lila : Jlai ja LJp <>-2 : Jli yj 

cjbrjjl :ObT l^JLi JjSC ^jij Igjls :Jli apLJi :LHi 

ji J jjij c£j^-Uj ^j^-Lj ja j*wgLJl JjJUpj lAj\J]\j cJl^-Ailj 

-j cc-->yLJl> j cJfjJwJb :c£j~*c>- Aj^jj pjja 

J\ juU)! ^k> j*J\ jfiJ\ ja £jj*j jU dliS y-Tj c Uj*$\ djij^j 


Gargadl: 

Kuma babu wata dabba a cikin ƙasa kuma babu wani tsuntsu wanda yake tashi da 
fukafukinsa face afumma ne misalanku. Ba Mu yi sakacin barin kɓme ba a cikin 
Littafi, sa'an nan kuma zuwa ga Ubangijinsu ake tara su. 

Kuma waɗanda suka ƙaryata game da ayɓyinMu, kurame ne kuma bebaye, a cikin 
duffai. Wanda Allah Ya so Yana ɓatar da shi, kuma wanda Ya so zai sanya shi a kan 
hanya madaidaiciya. 

Ka ce: "Shln, kun gan ku, idan azabar Allah ta zo muku, kɓ Sa'ar Tashin Kiyama ta zo 
muku, shin wanin Allah kuke kira, idan dai kun kasance masu gaskiya?" 

"A'a, Shi dai kuke kira sai Ya kuranye abin da kuke kira zuwa gare Shi, idan Ya so, 
kuma kuna mantawar abin da kuke yin shirkin tare da shi." (6:38-41) 

9. BAYYANAR HAYAKI A SARARIN SAMANIYA. 

Hayaƙi daga sama zai lulluɓe duniya, ko wani sashenta. Mafi yawan Malamai sun tafi 
akan cewa shi wannan hayaki na alamar tashin duniya bai bayyana ba tukun, kuma zai 
bayyana ne kusa da tashin duniya. Akan wannan ilmi Aliyu bn Abi dalib da Ibn Abbas 
da Abu Sa’idul khudriy (R.A) suka tafi. Daga cikin hadisan da ke nuni da bayyanar 
hayaki a ƙarshen duniya sun haɗa da hadisin Huzaifa, wanda yake wannan shafin. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 30 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Duk da cewa Abdullahi Ibn Mas’ud da jama’ar salafawa da yawa sun tafi akan cewa 
wannan hayaki ya bayyana a lokacin Manzon Allah (SAW), a taƙaice dai, magana 
mafi rinjaye ita ce: wannan hayaƙin yana daga ayɓyin da ake jira, waɗanda basu faru 
ba. Kuma ana fahimtar wannan ne daga fadin Allah (SWA): 


ji-Jl (JjlAP IɗA ji IJI (> .) '0\ iU-LJ! 


Sabɓda haka, ka dakata ranar da sama za ta zo da hayaƙi bayyananne. Yana rufe 
mutane. Wannan wata azaba ce mai raɗaɗi. (44:10-11) 


Gargadl: 

Ya Ubangijinmu! Ka kuranye mana azaba. Lalle Mu, masu Tmani ne. Ina tunawa take a 
gare su, alhali kuwa, haƙTƙa, Manzo mai bayyanawa Ya je musu (da gargaɗin saukar 
azabar, ba su karɓa ba)? Sa'an nan suka juya baya daga gare shi, Kuma suka ce: 
"Wanda ake gayawa ne, mahaukaci." Lalle Mu, Masu kuranyewar azaba ne, a ɗan 
lokaci kaɗan, lalle ku, masu kɓmawa ne (ga laifin). Ranar da Muke damƙa, damƙa 
mafi girma, lalle ne Mu masu azabar ramuwa ne. (44:12-16) 

10. SON MUTUWA SABODA A HUTA DA WAHALA. 

Duniya ba za ta tashi ba har sai wahala tayi yawa yadda za a samu mutum yana 
sha’awar na cikin kabari, yana cewa: “kaito! Inama na kasance ni ne a cikin wannan 
kabarin.” Waɗannan mutanen basu da addini face bala’i. 

A yau mutane da yawa sukan kashe kansu sabɓda wahala, ko su ce “ina ma sun mutu 
sun huta”, to yaya halin mutanen gobe? 

27 £Lj OjJl j) OUj 

Ibn Mas'ud (R.A) ya ce: Da sannu zamani zai zo muku, da dayanku zai samu ana 
sayar da mutuwa, da ya saya! 

. . . aJ j ?- lo Uaj 

Gargadl: 

Shin ko za Mu sanya waɗanda ke bi da ɗa'a kamar masu laifi? Me ya same ku, yaya 
kuke yin hukunci (da haka)? Ko kuna da wani littafi, wanda a cikinsa, kuke 
karantawa? Cewa kuna da, a cikinsa lalle (duk) abinda rayukanku suka zaɓa? K5 kuna 
(riƙe) da wasu rantsuwɓyin alkawari a kanMu, har ya zuwa Ranar Kiyama, cewa lalle 


26. Muttafakun alaihi, daga Abu Huraira (R.A) 

27. Daga Littafin Alamatis Sa'at as-Sugra na Yahya bn Musa Zahraniy, Imam Jami Kabir, Garin Tabuka. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 31 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


ne kuna da abin da kuke hukuntawa kanku? Ka tambaye su, wane, a cikinsu, ke 
lamuncewa ga samun wannan (hukuncin)? K5 suna da abɓkan tarewa (ga wannan 
ra'ayi)? To, sai su kawo abɓkan tarayyarsu, idan sun kasance masu gaskiya. (68:35- 
41) 


11. SAURAN ALAMOMI. 

Alamɓmin tashin duniya da aka karanta, in banda na karshe, suna daga cikin manyan 
alamɓmin tashin duniya. Da yawan ƙananan alamɓmin tashin duniya sun faru. Yawan 
kananan alamɓmin tashin duniya yafi yawan manyan. Sabɓda haka za a samu bltar 
jerin sunayensu a karshen wannan littafin in Allah (SWA) Ya yarda. 


t* o * 


U'jf il» djk Jij 'fe 



Kuma lalle shi, haƙiƙa, wani ilmi ne na Sa'a, saboda haka, kada ku yi shakka a 
gare ta, kuma ku bi Ni. Wannan ita ce hanya madaidaiciya. 


Gargacfi: 

Shin, ba ka gani ba, zuwa ga waɗanda suke riyawar cewa suna lmani da abin da aka 
saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar daga gabaninka, suna nufin su kai ƙara 
zuwa ga Ɗagutu alhali kuwa, lalle ne, an umurce su da su kafirta da shi, kuma Shaiɗan 
yana neman ya ɓatar da su, ɓatarwa mai nlsa. Kuma idan aka ce musu: "Ku zo zuwa 
ga abin da Allah Ya saukar, kuma zuwa ga Manzo" za ka ga munafukai suna kange 
mutane daga gare ka, kangewa. To, yaya, idan wata masifa ta same su, sabɓda abin da 
hannuwansu suka gabatar sa'an nan kuma su je maka suna rantsuwa da Allah cewa, 
"Ba mu yi nufin kɓme ba sai kyautatawa da daidaitawa."? Waɗannan ne waɗanda 
Allah Ya san abin da ke cikin zukatansu. Sabɓda haka ka kau da kai daga gare su, 
kuma ka yi musu gargaɗi, kuma ka gaya musu, a cikin sha'anin kansu, magana mai 
nauyi da fasaha. (4:60-63) 

Sabɓda haka ka bar Ni da mai karyata wannan labari. Za Mu yi musu istidraji daga 
inda ba su sani ba. Ina jinkirta musu (ne), lalle kaidiNa mai karfi ne. (68:44-45) 


ADDU’A. 





@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 32 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


BABI NA HUDU 

BUSAR KAHO. 

A lɓkacin da sa’a za ta tsaya, za’a umarci Mala’ika Azrafil (A.S) ya busa kaho. Idan 
wannan Mala’ikan ya busa kahon, Kɓwane abu mai rai zai mutu, illa ma sha Allah. 
Sannan idan aka umarce shi da ya sake busawa, Kɓwane macecce zai tashi domin yayi 
bayanin abubuwan da ya aikata a duniya. Ga bayaninsu kamar haka: 


BUSAR KAHO NA FARKO. 


Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un! Idan wa’adi ya cika, Allah (SWA) Ya umarci 
Mala’ikan busar kaho da ya busa, idan Mala’ikan ya busa kahon, dukkan mai rai da 
yake sama da mai rai da yake kasa za su firgita, sannan kɓwa zai mutu face wanda 
Allah Ya so ba za su mutu a wannan busar ba, Sune Mala’iku huɗu masu daraja 
(Jibril, Mika’il, Israfil da Mala’ikan mutuwa). Wannan busar kuwa za ta biyo bayan 
fitɓwar dabba mai magana ne, ko fitɓwar rana ta wurinda take faɗuwa. Allah (SWA) 
Shi ne mafi sani, kuma Yana cewa: 





Kuma a ranar da ake busa a cikin ƙaho, sai wanda yake a cikin sammai da waɗanda 
suke a cikin ƙasa su firgita, face wanda Allah Ya so, kuma dukkansu, su je Masa 
suna ƙasƙantattu. (27:87) 


Gargadl: 

Ashe, ba Mu sanya kasa matattara ba. Ga rayayyu da matattu, (77:25-26) 

Shin, mutum yana zaton cewa ba za Mu tara kasusuwansa ba? Na'am! Masu lkon yi 
Muke a kan Mu daidaita gaɓɓɓin yatsunsa. (75:3-4) 

Ka ce: "Shm, kun gan ku, idan azabar Allah ta zo muku, kɓ Sa'ar Tashin Kiyama ta zo 
muku, shin wanin Allah kuke kira, idan dai kun kasance masu gaskiya?" "A'a, Shi dai 
kuke kira sai Ya kuranye abin da kuke kira zuwa gare Shi, idan Ya so, kuma kuna 
mantawar abin da kuke yin shirkin tare da shi." (6:40-41) 

Ga Allah (SWA) mulki yake a ranar da ake busa a cikin ƙaho. (6:73) 

Daga zarar busar kaho tayi arba’in (Allah Shine mafi sani), to sai busa ta biyu ta biyo 
baya. 

Ranar da mai girgiza abubuwa (busar farko) za ta kaɗa. Mai biyar ta (busa ta biyu) 
na biye. (79:6-7) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 33 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


FASALI: 

ABUBUWAN DA ZA’A YI BAYAN BUSAR FARKO, 
LOKACIN DA MUTANE DA SAURAN HALITTU SUKE MACE. 

1. NAƊEWAR SAMA: 

A lɓkacin da kowa ke mace, za’a naɗe sama kamar yadda ka sani ake naɗe takarda ko 
tabarma. Kamar dai yadda aka fara halittar sama alhali mutum bai kasance kɓmai ba, 
kuma bai san yadda yake ba, haka nan za’a maida halittar sama a lɓkacin da mutum 
bai san yadda ya ke ba. Allah Mai iko! Allah (SWA) Yana cewa: 

A ranar da Muke naɗe sama kamar naɗewar takarda ga abubuwan rubutawa, 
kamar yadda Muka fara a farkon halitta Muke mayar da ita. Wa'adi ne a Kanmu. 
Lalle ne Mun kasance Masu aikatawa. (21:104) 

Gargadl: 

Ka ce: "Ku dubi abin da yake cikin sammai da ƙasa."Kuma ayɓyi da gargaɗi ba su 
wadatarwa ga mutane waɗanda ba su yin Tmani (10:101) 

To, ba sai Na yi rantsuwa da abin da kuke iya gani ba, Da abin da ba ku iya gani. Lalle 
ne, shi (Alƙur'ani) tabbas maganar wani manzo (Jibirilu) mai daraja ne. (69:38-40) 
Lalle ne shi (Alƙur'ani), ba kɓme ba ne face gargaɗi ga talikai. Ga wanda ya so, daga 
cikinku, ya shiryu. (81:27-28) 

Kuma lalle ne shi (Alƙarani) wallahi baƙin ciki ne ga kafirai. Kuma lalle, ne shi 
gaskiya ce ta yaƙini. Sabɓda haka, ka tsarkake sunan Ubangjinka, mai girma. (69:50) 
Kuma ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah Ya sauƙar kuma kada ka bTbiyi son 
zuciyɓyinsu, kuma ka yi saunar su fitine ka daga sashen abin da Allah Ya saukar zuwa 
gare ka. To, idan sun juya baya, to, ka sani cewa, kawai Allah yana nufin Ya same su 
da masTfa ne sabɓda sashen zunubansu. Kuma lalle ne, masu yawa daga mutane, 
haƙTƙa, fasiƙai ne. (5:49-50) 

2. SHEKEWAR DUWATSU. 

Duwatsu za su zama kamar girgije, suna tafiya suna narkewa, suna malala kamar 
tudun rairayi. Ana sheƙe duwatsu sheƙewa, kafin kace wani abu wurin da duwatsun 
suka kasance ya zama faƙo. (56:4-6) 

Ranar da ƙasa ke raurawa, da duwatsu, kuma duwatsu su kasance tudun rairayi mai 
malala. (73:14) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 34 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Kuma suna tambayarka daga duwatsu, sai ka ce: "Ubangijina Yana sheƙe su 
sheƙewa, Sa'an nan Yana barin (wurinsu) faƙo mai santsi. (20:105-106) 


Gargadl: 

Kuma kana ganin duwatsu, kana zaton su sandararru, alhali kuwa su suna shuɗewa 
shuɗewar girgije, bisa sana'ar Allah Wanda Ya kyautata kɓwane abu. Lalle Shi, Mai 
labartawa ne game da abin da kuke aikatawa. (27:88) 

Kuma kada ku yi ɓama a cikin kasa a bayan gyaranta. Kuma ku kiraye Shi (Allah) 
sabɓda tsɓro da tsammani; lalle ne rahamar Allah makusanciya ce daga masu 
kyautatawa. (7:56) 


3. MUSANYA KASA. 

Wannan kasar da muke kai, ba akanta ne za’a yi hisabi ba. Za’a yi hisabi ne akan wata 
farar kasa, wacce ba’a taɓa amfani da ita wajen nɓma ba, ko wata alfasha ba. 

A lɓkacin da aka niƙe duwatsu aka haɗasu da kasa, aka daidaita tudu da kwari, sai a 
naɗe kasa. Za’a kawo wata ƙasa, fara mai kyau, a shimfiɗa. Akan wannan farar kasar 
ne za’a yi hisabi ga kɓwane mutum da aljani. 



A ranar da ake musanya ƙasa ba ƙasar nan ba, da sammai kuma su bayyana ga 
Allah Makaɗaici, Mai tanƙwasawa. (14:48) 


A lɓkacin da za a canza kasa, ance ma’abɓta kaburbura suna kan siraɗi. Siraɗi 
wata hanya ce slririya, akan wutar Jahannnama. Ba makawa ga kɓwane mutum, 
sai ya hau kan siraɗi! Shin lɓkacin canza kasa ne kawai mutane za su hau kan siraɗi? 
Allah Shi ne mafi sani. Abin da Ya sanar damu kawai: 



Kuma babu kɓwa daga gare ku sai mai tuzga mata. Ya kasance wajibi ga 
Ubangijinka, hukuntacce. (19:71) 

Gargacfi: 

Ya ku mutane! Ku tuna ni'imar Allah a kanku. Shin, akwai wani mai halitta wanin 
Allah da zai azurta ku daga sama da, ƙasa? Babu wani abin bautawa, face Shi. To, 
yaya ake karkatar da ku? (35:3) 

28. Kar ku ƙira wani waliyyi. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 35 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


FASALI: 

BUSAR KAHO NA BIYU. 

To, idan an yi busa a cikin ƙaho, busa ɗaya. Kuma aka ɗauki ƙasa da duwatsu, kuma 
aka niƙa su niƙawa ɗaya. A ran nan, mai aukuwa za ta auku. (69:13-15) 

I ta dai busa ta biyu, ta kasance wata tsawa ce guda daya, wacce zata tayar da 
Kɓwane macecce daga barcinsa. 

Tɓ, ita kam, tsawa ce guda kawai. Sai kawai ga su (halittu) a bayan ƙasa. (79:13-14) 

H akiƙa busar ƙaho ta biyu tafi ta farko firgitarwa. Sautin busa ta biyu ya sha 
banban da na basa ta farko. Ka tuna cewa busa ta farko an busa wa rayayyu ne 
domin su mutu, amma busa ta biyu, za’a busa wa matattu ne dɓmin su tashi su bada 
bayani game da abinda suka aikata a duniya. Sannan a yi hukunci a tsakaninsu da 
gaskiya, a saka wa Kɓwane rai da mafi alherin abin da ya aikata. 

Gargadi: 

Kuma suna cewa, "Yaushe wannan hukunci yake aukuwa idan kun kasance masu 
gaskiya?" Ka ce: "Ranar hukuncin nan, Imanin waɗanda suka kafirta ba zai amfane su 
ba (a cikinta) kuma ba za a yi musu jinkiri ba." Sabɓda haka ka kau da kai daga 
barinsu, kuma, ka yi jira lalle, su ma masu jira ne. (32:28-30) 

Sabɓda haka, ka bar su! Ranar da mai kiran zai yi kira zuwa ga wani abu abin kyama. 
Kaskantattu ga idanunsu za su fito daga kaburburansu, kamar dai su fari ne waɗanda 
suka watse. Suna gaggawar tafiya zuwa ga mai kiran, kafirai na cewa, "Wannan yini 
ne mai wuya!" (54:6-8) 

D aga zarar anyi busa, busa ta biyu, Allah (SWA) Zai umarci kasa ta kece ta jefar 
da kɓwane abin da yake cikinta. kasa za ta saurari maganar Ubangijinta. Annabi 

29 

Muhammadu (SAW) shi ne wanda zai fara fita daga cikin kabarinsa. ƙasa za ta 
watsar da sauran mutane ta wɓfinta daga komai. 


' ' £ 

JpJ Jj*^ ^l J jAj 4»1p 4Ml Jj~*>j Jl5 (j-J' jPj 29. 

30. Kuma idan ƙasa aka mTƙe ta, Kuma ta jefar da abin da yake a cikinta, ta wɓfinta daga kɓme. Kuma ta 
saurari Ubangijinta, aka wajabta mata yin sauraren, (84:3-5) 

Ranar da ƙasa ke tsattsagewa daga gare su, suna masu gaggawa. Wancan tarawar mutane ne, mai sauƙi a 
gare Mu. (50:44) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 36 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Abin sani kawai, waɗanda suke saurare ne suke karɓawa, kuma matattu Allah Yake 
tayar da su, Sa'an nan kuma zuwa gare Shi ake mayar da su. (6:36) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku bi Allah da taƙawa, kuma ku kasance tare da masu 
gaskiya. (9:119) 

Daga zarar mutane sun fito daga kaburbura da gaggawa, za su nufi wajen Mala’ikan 
da yake busa ƙaho ƙungiya-ƙungiya. Kafirai za suce: kai! Wannan yini da wahala 
yake! 

Ranar da suke fitowa daga kaburbura da gaugawa, kamar su, zuwa ga wata 
kafaffiyar (tuta), suke yin gaugawa. Maƙasƙanta ga idanunsu, wani walaƙanci yana 
rufe su. wannan shi ne yinin da suka kasance ana yi musa alkawari (a kansa). 

(70:43-44) 

Suna gaggawar tafiya zuwa ga mai kiran, kafirai na cewa, "Wannan yini ne mai 
wuya!" (54:8) 

Gargadl: 

Mene ne ya yi jinsu, kuma mene ne ya yi ganinsu a ranar da suke zo Mana! Amma 
azzalumai suna a cikin ɓata bayyananna. Kuma kayi musu gargaɗi da ranar nadama a 
lɓkacin da aka hukunta afamari alhali kuwa suna a cikin ɓata, kuma su ba su yin 
Imani. (19:38-39) 

T ashin mutane da fitarsu daga kaburbura lɓkacin busa ta biyu ya banbanta a 
tsakaninsu bisa ga taƙawarsu. Wassu za su tashi a firgice, wassu kuma kamar 
wanda ya farka daga barci- ya tashi ya zauna sannan ya tashi tsaye. . . 


31 . Duba ayar 78 : 18 . 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 37 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


FASALI: 

FITAR MUTANE DAGA KABARI. 

1. TASHIN MUTANEN KIRKI: 

Dukkan muminai, masu takawa, salihai da dukkan waɗanda suka aikata ayyukan 
ƙwarai, za su tashi daga kabari ba tare da wata firgita ba. Kuma ba sa tare da bakin 
ciki daɗa ko wani da na sani. 

Daga zarar sun tashi, sai mala’iku su zo suyi musu maraba suce musu: “wannan 
yininku ne wanda kuka kasance ana yi muku wa’adi da shi. 

Firgitar nan mafi girma, ba za ta baƙanta musu rai ba. Kuma mala'iku na yi musu 
maraba (suna cewa) "Wannan yininku ne wanda kuka kasance ana yi muku wa'adi 
da shi." (21:103) 

Gargadl: 

Wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda, to, yana da mafi alheri daga gare shi. Kuma su 
daga wata firgita, a yinin nan, amintattu ne. Kuma wanda ya zo da mugun aiki, to (ka 
kaddara), an kife fuskɓkinsu a cikin wuta. Ko (kuna tsammanin) za a saka muku, face 
da abin da kuka kasance kuna aikatawa? (27:89-90) 

2. TASHIN MU SHIRIKAI. 

Dukkan masu shirka ta hanyar amfani da aljannu ko wata shirkar ta daban, za su tashi 
daga kabari, a cikin firgita. Daga zarar sun tuna masu taimakonsu a duniya kuma suka 
ga masu taimakon nasu a cikin wani hali na hasara, sai suyi shiru, su kasa magana. 
Daga nan sai su nemi gujewa abokan shirkar tasu don sabɓda kar su kawo musu wani 
uzuri. Allah (SWA) Yana cewa: 

Kuma a ranar da sa'a ke tsayuwa, masu laifi za su kasa magana. Kuma basu da 
masu ceto daga abubuwan shirkinsu, kuma sun kasance masu kafircewa daga 
abubuwan shirkinsu. (30:12-13) 

Nau’ikan shirka ya haɗa da tsafi, rufa ido, bɓkanci, ƙulle-kullen raba masɓya, riya da 
dai sauransu. 

Gargadl: 

Ka ce: "Godiya ta tabbata ga Allah, kuma aminci ya tabbata bisa ga bayinSa, waɗanda 
Ya zaɓa." Shin Allah ne Mafi alheri ko abin da suke yin shirki da Shi? 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 38 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


K5 wane ne Ya halitta sammai da ƙasa kuma Ya sauƙar muku, daga, sama, wani ruwa, 
Muka tsirar, game da shi, gɓnaki masu sha'awa, (waɗanda) ba ya kasancewa gare ku, 
ku tsirar da itacensu? Shin, akwai abin bautawa tare da Allah? A'a, su mutane ne suna 
daidaitawa(r Allah da wani). 

K5 kuwa wane ne Ya sanya kasa tabbatacciya, kuma Ya sanya koguna a tsakaninta 
kuma Ya sanya mata manyan duwatsu tabbatattu, kuma Ya sanya wani shamaki a 
tsakanin tekuna biyu? Shin akwai wani abin bautawa tare da Allah? A'a, mafi 
yawansu ba su sanT ba. 

K5 wane ne yake karɓawa na cikin ƙaƙa-nikayi (addu’a), kuma ya sanya ku mamayan 
kasa? Shin akwai wani abin bautawa tare da Allah? Kaɗan kwarai kuke yin tunani. 

K5 wane ne yake shiryarwa a cikin duffan kasa da teku, kuma wane ne Yake aikowar 
iskoki domin bayar da bushara a gaba ga rahamarSa? Ashe akwai wani abin bautawa 
tare da Allah? tsarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke shirki da Shi. 

K5 wane ne yake fara halitta sa'an nan kuma ya mayar da ita, kuma wane ne Ya 
arzurta ku daga sama da kasa? Ashe, akwai wani abin bautawa tare da Allah? Ka ce: 
"Ku kawo dalilinku idan kun kasance masu gaskiya." 

Ka ce: "Babu wanda ya san gaibi a cikin sammai da kasa face Allah. Kuma ba su 
sansancewar a yaushe ne za a tayar da su." A'a, saninsu ya kai a cikin Lahira A'a, 
suna cikin shakka daga gare ta. A'a, su daga gare ta makafin zuci ne. 

Kuma waɗanda suka kafirta suka ce: "Shin idan mun kasance turɓaya, mu da 
ubanninmu, shin, haƙTƙa, waɗanda ake fitarwa ne?" "Lalle ne, haƙTƙa, an yi mana 
wa'adi ga wannan, mu da ubanninmu, daga gabanin haka. Wannan ba k5me ba ne face 
tatsuniyoyin farko." 

Ka ce: "Ku yi tafiya a cikin ƙasa, sa'an nan ku duba, yaya aƙibar masu laifi take?" 
(27:59-69) 

3. TASHIN MASU LAIFI. 

Musulmai waɗanda musuluncinsu bai hana su abin da musulunci ya hana ba, za su 
tashi da shudayen idanu (za su tashi da cutar ido (glaucoma)). Za su tashi suna da na 
sani (nadama), sannan sai su ɗan koma gefe guda kamar masu shawara. Sai suce wa 
junansu, a cikin raɗa, “ba mu zauna ba a cikin duniya face kwana goma”. Sannan 
kuma muka yi awa cfaya a cikin kabari.” Sai wasunsu suce “ai ba mu zauna a duniya 
ba face yini guda.” 


32. mai hana haɗuwar ruwan daɗi da na zartsi. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 39 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


A ranar da ake hurawa a cikin ƙaho kuma Muna tara masu laifi, a ranar nan, suna 
masu shuɗayen idanu. Suna ɓɓye magana a tsakaninsu, (Suna cewa juna) "Ba ku 
zauna ba (a cikin duniya) face kwana gɓma." 

Mu ne mafi sani ga abin da suke faɗa a sa'ad da maffficinsu ga hanya ke cewa, "Ba 
ku zauna ba face yini guda." (20:102-104) 

Allah Mai iko! Har masu laifi sun mance shekarun da suka yi suna zalunci! Idan maye 
ya mance, ai uwar ‘ya ba za ta manta ba, Idan waɗanda suka yi zalunci sun mance, 
waɗanda aka zalunta ba za su manta ba, kuma za su faɗa ' domin a fitar musu da 
hakkinsu. 

Gargacfi: 

Kuma a ranar da Sa'a ke tsayuwa, masu laifi na rantsuwa (suna cewa) ba su zauna a 
cikin kabari ba face sa'a guda. Kamar haka suka kasance ana karkatar da su. Kuma 
waɗanda aka bai wa ilmi da lmani suka ce: "Lalle, haƙiƙa kun zauna a cikin Littafm 
Allah, har zuwa ranar tayarwa, to, kuma wannan ita ce ranar tayarwar, kuma amma ku, 
kun kasance ba ku sani ba." To, a ranar nan uzurin waɗanda suka yi zalunci ba ya 
amfaninsu, kuma ba a neman yardarsu. (30:55-57) 

4. TASHIN WASSU MASU LAIFI: 

Wassu masu laifin kuma, idan sun fito daga kabari sai kɓwa yai nufi nasa wuri, ba za 
su tambayi junansu ba, sabɓda sun san abinda suka aikata na hɓlewa a rayuwarsu ta 
duniya. A wannan ranar babu dangantaka a tsakaninsu. Wannan nau’in, tashinsu ya 
kasance kishiyar tashin waɗanda nayi bayani a sama. A taƙaice tashin su ya kasance 
kamar yadda Allah (SWA) Ya ce: 

Sa'an nan idan an yi busa a cikin ƙaho, to, babu dangantakɓki a tsakaninsu a ranar 
nan kuma ba za su tambayi junansu ba. (23:101) 

Gargadl: 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Ku bi Allah da taƙawa, kuma ku kasance tare da masu 
gaskiya. (9:119) 

Dukiya da ɗiya, su ne ƙawar rayuwar duniya, kuma ayyuka masu wanzuwa na ƙwarai 
sun fi zama alheri a wurin Ubangijinka ga lada kuma sun fi alheri ga buri. (18:46) 


0 ' } O' 'e. 0 ' * 0 

C-Us eJi (A) C-hli lilj 33. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 40 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


5. TASHIN MASU FAƊIN: “MUNJI (WA’AZI) MUN KIYA” 

Dukkan mutanen da suka take sani, sun yi kama da mutanen da suka cewa Annabi 
(SAW) “Mun san gaskiya ka ke faɗa, yarda ne ba za muyi ba.” Yana daga cikinsu 
masu cewa: kabarin mu ɗaya?, idan wani yayi musu nasiha. 

Irin waɗannan mutanen za su tashi daga kabarinsu, alhali da suna barci a cikin kabarin 
ba tare da ana yi musu azaba ba, sai su ruga da gudu suna haki. Kafin su kai ga wajen 
taruwarsu sai suce “Ya bɓnenmu! Wane ne ya tayar damu daga barcinmu? Sannan sai 
su tambaya! “ko wannan shi ne wa’adin da manzanni ke ba mu labari? Suce: Lalle 
Mazanni sunyi gaskiya: 



Kuma aka yi busa a cikin ƙaho, to, sai ga su, daga kaburbura zuwa ga Ubangijinsu, 
suna ta gudu. Suka ce: "Ya bonenmu! Wane ne ya tayar da mu daga barcinmu?" 
(ashe) "Wannan shi ne abin da Mai rahama ya yi wa'adi da shi, kuma Manzanni sun 
yi gaskiya." (36:51-52) 

Gargadl: 

Kuma suna cewa, "A yaushe wannan wa'adi yake (aukuwa) idan kun kasance masu 
gaskiya?" Ba su jiran (kɓme) face wata tsawa guda, za ta kama su, alhali kuwa suna 
yin husuma. Ba za su iya yin wasiyya ba, kuma ba za su iya kɓmawa zuwa ga iyalansu 
ba. (36:48-50) 

Ba ta kasance ba face wata tsawa ce guda, sai ga su duka, suna abin halartarwa a gare 
Mu. To, a yau, ba za a zalunci wani rai da kɓme ba. Kuma ba za a saka muku ba face 
da abin da kuka kasance kuna aikatawa. (36:53-54) 

6. TASHIN BIJIRARRU: 

Duk wanda ya bijire daga ambaton Allah (wato alƙur’ani), da mai yawan aikata bidi’a, 
da fasikai, za su tashi kamar yadda Allah (SWA) Ya ce: "Kuma wanda ya bijire daga 
ambatoNa (Alƙur'ani) to, lalle ne rayuwa mai ƙunci ta tabbata a gare shi, kuma 
Muna tayar da shi a Ranar Kiyama yana makaho." (Za) Ya ce: "Ya Ubangiji! Don me 
Ka tayar da ni makaho alhali kuwa na kasance mai gani?" (Allah) Ya ce: "Kamar 
wancan ne ayɓyinMu suka je maka sai ka mance su, kuma kamar haka a yau ake 
mance ka." 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 41 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Allah (SWA) Ya ce: Kuma kamar haka Muke saka wa wanda ya yawaita (lalata 
rayuwarsa), kuma bai yi Tmani da ayɓyin Ubangijinsa ba. Kuma lalle ne azabar 
Lahira ce mafi tsanani, kuma mafi wanzuwa (20:124-127) 

Gargadl: 

Kuma kada ku zagi waɗanda suke kira, baicin Allah, har su zagi Allah bisa zalunci, ba 
da ilmi ba. Kamar wannan (misalin) ne Muka ƙawata ga kɓwace al'umma 34 aikinsu, 
sa'an nan zuwa ga Ubangijinsu makɓmarsu take, sa'an nan Ya ba su labari da abin da 
sukakasance suna aikatawa. (6:108) 

7. TASHIN MASU CIN RIBA (INTEREST). 

Masu cin riba (ko bayarwa) ta kowace hanya- har ma ta hanyar karɓan bashin kudi a 
banki, ko ajiya a deposit account (marar sharadin juya kudi da raba riba)- za su tashi 
daga kabarinsu kamar masu farfadiya (epilepsy). Suna tashi suna faɗuwa, sannan ga 
tangaɗi da tashin hankali! To sabɓda me yasa suka tashi a irin wannan hali? 

Wancan, domin lalle ne sun ce: "Ciniki kamar riba yake." 


Gargadl: 

Waɗanda suke cin riba ba su tashi, face kamar yadda wanda Shaiɗan yake ɗimautarwa 
daga shafa yake tashi. Wancan, domin lalle ne sun ce: "Ciniki kamar riba yake." 
Kuma Allah Ya halatta ciniki kuma Ya haramta riba. To, wanda wa'azi daga 
Ubangijinsa, ya je masa, sa'an nan ya hanu, to yana da abin da ya shige, kuma 
al'amarinsa (ana wakkala shi) zuwa ga Allah. Kuma wanda ya kɓma, to, waɗannan su 
ne abɓkan Wuta, su a cikinta madawwama ne. 

Allah Yana shafe albarkar riba, kuma Yana ƙara (albarkar) sadakɓki. Kuma Allah ba 
Ya son dukkan mai yawan kafirci, mai zunubi. (2:275-276) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku bi Allah da takawa kuma ku bar abin da ya rage 
daga riba, idan kun kasance masu Tmani. To, idan ba ku aikata ba, to ku sani fa, da 
akwai yaƙi daga Allah da ManzonSa. Kuma idan kun tuba to kuna da asalin 
dukiyɓyinku, ba ku zalunta, kuma ba a zaluntar ku. (2:278-279) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada ku ci riba ninki-ninki, riɓanye. kuma ku bi Allah 
da takawa, tsammaninku za ku ci nasara. Kuma ku ji tsɓron wuta wadda aka yi tattali 
dɓmin kafirai. Kuma ku yi da'a ga Allah da ManzonSa, tsammaninku a yi muku 
rahama. (3:130-132) 


34. Al'ummar akidar: ShT'a, Ɗarika da sauransu. 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 42 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


8. TASHIN MAI IYALI, FAJIRI. 

Dukkan wanda ya kasance fajiri, kuma bai daidaita a tsakanin matansa ba, bai daidaita 
a tsakanin ‘ya’yansa ba, to wannan zai tashi daga kabarinsa ya ruga da gudu zuwa 
wajen mai busa. ƙura za ta rufe shi don tsananin wahalar gudu, sannan fuskarsa za ta 
zama baƙa sɓsai. Daga zarar wannan mutum ya hangi wani daga cikin uwarsa ko 
ubansa ko iyalensa ko wani ɗan-uwansa, sai ya lallaɓa ya gudu daga wurin don kada 
su haɗa idanu. Ga Kɓwane mutum daga cikinsu (iyalai fajirai) akwai wani sha'ani da 
ya ishe shi 35 a wannan ranar. 

Gargadl: 

To, idan mai tsawa (busa ta biyu) ta zo. Ranar da mutum yake gudu daga ɗan'uwansa. 
Da uwarsa da ubansa. Da matarsa da ɗiyansa. Ga kɓwane mutum daga cikinsu, a ranar 
nan akwai wani sha'ani da ya ishe shi. 

Wasu huskɓki, a ranar nan, masu haske ne. Masu dariya ne, masu bushara. Wasu 
huskɓki, a ranar nan, akwai ƙura a kansu. Baki zai rufe su. Waɗannan su ne kafirai 
fajirai (ga ayyukansu). (80:33-42) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada dukiyɓyinku da ɗiyanku su shagaltar da ku daga 
ambaton Allah. Kuma wanda ya yi haka, to, waɗannan su ne masu hasara. (63:9) 

Kuma idan wata mace ta ji tsɓron kiyo daga mijinta kɓ kuwa bijirewa to, babu laifi a 
kansu su yi sulhu a tsakaninsu, sulhu (mai kyau). Kuma yin sulhu ne mafi alheri. 
Kuma an halartar (an ƙawata) wa rayuka yin rɓwa. Kuma idan kun kyautata, kuma 
kuka yi takawa, to, lalle ne, Allah Ya kasance, ga abin da kuke aikatawa, Masani. 
Kuma ba za ku iya yin adalci ba a tsakanin mata kɓ da kun yi kwaɗayin yi. Sabɓda 
haka kada ku karkata dukkan karkata, har ku bar ta (daya matar) kamar wadda aka 

i/r 

rataye Kuma idan kun yi sulhu, kuma kuka yi takawa, to, lalle ne Allah Ya kasance 
Mai gafara, Mai jin kai. (4:128-129) 

->«7 

Kuma idan kun yi nufin musanya mata a matsayin wata mata , alhali kuwa kun bai 
wa dayarsu 38 ƙindari 39 to kada ku karɓi kɓme daga gare shi. Shin za ku karɓe shi da 
karya da zunubi bayyananne? Kuma yaya za ku karɓe shi alhali kuwa, haƙTka, 
sashenku ya sadu zuwa ga sashe, kuma sun riki alƙawari mai kauri daga gare ku? 
(4:20-21) 

Saki sau biyu yake, sai a riƙa da alheri, ko kuwa a sallama bisa kyautatawa. Kuma ba 
ya halatta a gare ku (maza) ku karɓe wani abu daga abin da kuka ba su, face fa idan su 

35. Duba aya ta 80:37. 

36. kamar ragaya wacce aka rataye ba a komai da ita sai ajiyar kayan miya. 

37. Idan kunyi nufin sabon aure. 

38. wacce za'a musanyan. 

39. tarin dukiya. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 43 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


(ma'auran) na tsɓron ba za su tsayar da iyakɓkin Allah ba. Idan (ku danginsu) kun ji 
tsɓron ba za su tsayar da iyakɓkin Allah ba, to, babu laifi a kansu a cikin abin da ta yi 
fansa da shi. Waɗancan iyakɓkin Allah ne sabɓda haka kada ku ƙetare su. Kuma 
wanda ya ketare iyakɓkin Allah, to waɗannan su ne azzalumai. (2:229) 

9. TASHIN MACE MAI JUNA BIYU, DA MAI SHAYARWA DA 

SAURAN MASU LAIFI. 

Mace mai juna biyu wacce ta mutu tana saɓon Allah, za ta haifu a wannan ranar 
sabɓda tsananin wahala, daga zarar ta tashi daga kabarinta. 

Mai shayarwa, wacce ta mutu tana saɓon Allah, za ta shagala da tambayar jaririnta 
bayan ta tashi daga kabarinta. 

Sauran masu laifi kamar laifin shan giya da caca da sauransu, za su tashi daga 
kaburburansu suna tangaɗi, kamar sun sha giya, sabɓda tsananin wahala. 

Gargadl: 

Ya ku mutane! Ku bi Ubangijinku da takawa. Lalle ne girgizar kasa ta tsayuwar Sa'a 
wata aba ce mai girma. 

A ranar da kuke ganin ta, dukkan mai shayar da mama tana shagala daga abin da ta 
shayar, kuma dukan mai ciki tana haihuwar cikinta, kuma kana ganin mutane suna 
masu maye alhali kuwa su ba masu maye ba, amma azabar Allah ce mai tsanani. 
( 22 : 1 - 2 ) 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Abin sani kawai, giya da caca da refu da kiban kuri'a, 
kazanta ne daga aikin shaiɗan, sai ku nisance shi, wa la'alla ku ci nasara. Abin sani 
kawai Shaiɗan yana nufin ya aukar da adawa da keta a tsakaninku, a cikin giya da 
caca, kuma ya kange ku daga ambaton Allah, kuma daga sallah. To, shin, ku masu 
hanuwa ne? Ku yi da'a ga Allah, kuma ku yi da'a ga Manzo, kuma ku kiyaye. To, idan 
kun juya, to, ku sani abin da kawai yake kan ManzonMu, iyarwa bayyananniya. (5:90- 
92) 


10. TASHIN SAMARI DA ‘YAN MATA. 

Ba dukkan yara kanana da suka mutu ba ne ‘yan aljanna! An tambayi Manzon Allah 
(SAW) akan tsatson mushirikai (kafirai), (shin za su shiga aljanna?”) sai yace: “Allah 
(Masanin gaibu) Shi ne yasan abin da za su aikata (da sun girma). 40 


40. Daga Nana Aisha (R.A), Ruwayar Abu Dauda. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 44 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Samari da ‘yan mata (masu laifi) idan sun tashi daga kabari za su nufi wajen mai busa 
da gudu. Kafin su ƙarasa wajen mai busa, sai launin gashin kansu ya canza zuwa fari 
sabɓda wahala: 

To, yaya, idan kun kafirta, za ku kare (azabar) wani yini mai mayar da yara (tsɓfaffi) 
masu hurhura. (73:17) 

Gargadl: 

Shin wanin Addinin Allah suke nema, alhali kuwa a gare Shi ne waɗanda ke cikin 
sama da ƙasa suka sallama wa, a kan sɓ da ƙi, kuma zuwa gare Shi ake mayar da su? 
(3:83) 

Ku ce: "Mun yi Imani da Allah, da abin da aka saukar zuwa gare mu, da abin da aka 
sauƙar zuwa ga Ibrahim da Isma'ila da Is'haƙa da Ya'aƙubu da jikɓki, da abin da aka 
bai wa Musa da Isa, da abin da aka bai wa annabawa daga Ubangijinsu, ba mu 
rarrabewa a tsakanin kɓwa daga gare su, kuma mu, a gare Shi, masu miƙa wuya ne." 
(2:136) 

Kuma lbrahim ya yi wasiyya da ita ga diyansa, kuma Ya'aƙubu (ya yi wasiyya, suka 
ce:) "Ya diyana! Lalle ne, Allah Ya zaɓa muku addini don haka kada ku mutu, lalle, 
face kuna Musulmai." (2:132) 

B ayan an taru a wajen mai busa, za ka ga wassu mutane suna masu jin tsɓro, suna 
raɗa a junansu, suna cewa “wai! Ashe lalle za’a iya mayar da mu akan sawunmu? 
Da (a duniya) mun kasance muna cewa idan mun mutu mun kasance ƙasusuwa 
rududdugaggu ba za a tayar da mu ba.” 

Wasu zukata, a ranar nan, masu jin tsɓro ne. Alhali idanunsu na ƙasƙantattu. Suna 
cewa "Ashe lalle za a iya mayar da mu a kan sawunmu? "Ashe, idan muka zama 
ƙasusuwa rududdugaggu?" 

(Da, a duniya) Suka ce: "Waccan kam kɓmawa ce, taɓaɓɓiya!" (79:8-12) 

Gargadl: 

Ya nadama a kan bayiNa! Wani Manzo ba ya zuwa gare su face sun kasance suna 
masu yi masa izgili. Ba su gani ba, da yawa Muka halakar da (mutanen) ƙamɓni a 
gabaninsu kuma cewa su ba za su kɓmo ba? Kuma lalle babu kɓwa face waɗanda ake 
halartarwa ne a wurinMu. Kuma aya ce a gare su: Kasa matacciya, Mu rayar da ita, 
Mu fitar da ƙwaya daga gare ta, sai ga shi daga gare ta suke ci. Kuma Muka sanya, a 
cikinta (ƙasa), waɗansu gɓnaki na dabino da inabɓbi, kuma Muka ɓuɓɓugar da mwa 
daga maremari a cikinta. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 45 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Dɓmin su ci 'ya'yan itacensa, alhali kuwa hannayensu ba su aikata shi ba. Shin, to, ba 
za su gɓde ba? Tsarki ya tabbata ga Wanda Ya halitta nau'uka, namiji da mace, 
dukkansu, daga abin da ƙasa ke tsirarwa, kuma daga kansu, kuma daga abinda ba su 
sani ba. (36:30-36) 

D aga zarar mutane da sauran halittu sun hallara, sama za ta tsage. Mala’iku za su 
kasance akan sasanin sama, sama da waɗannan mala’iku akwai wassu mala’iku 
guda takwas waɗanda suke ɗauke da al’arshin Ubangiji (SWA). Babu wani rai da zai 
iya ɓuya a ranar nan, kuma ba wurin ɓuya. Ranar nan, kawai, sai ga halittu suna 
tsattsaye suna kallon ikon Allah. 

A ran nan, mai aukuwa za ta auku. Kuma sama za ta tsage, dɓmin ita a ran nan, mai 
rauni ce. Kuma mala'iku (su bayyana) a kan sasanninta, kuma wasu (mala'iku) 
takwas na ɗauke da Al'arshin Ubangijinka, a sama da su, a wannan ranar. A ranar 
nan za a bijira ku (dɓmin hisabi), babu wani rai, mai ɓoyewa, daga cikinku, wanda 
zai iya ɓɓyewa. (69:15-18) 

Gargadl: 

Kuma a ranar da sama take tsattsagewa tare da gizagizai, kuma a saukar da mala'iku, 
sauƙarwa. Mulki a ranar nan, na gaskiya, yana ga Mai rahama. kuma ya zama yini, a 
kan kafirai, mai tsanani. (25:25-26) 

M utane da aljannu tsattsaye suna kallo, sai Allah (SWA) Ya ce: "Ya jama'ar 
aljannu da mutane! Idan kuna iya zarcewa daga sasanin sammai da kasa, to 
ku zarce... 

Allah maɗaukakin Sarki Zai ce: “Lalle ne, haƙiƙa , kun zo mana dai-ɗai, kamar 
yadda Muka halittaku a farkon Iɓkaci, kuma kun bar abin da muka mallaka muku 
(na dukiya) a bayan bayayyakinku, kuma ba Mu gani a tare da ku ba, macetanku 
wadanda kuka riya cewa lalle ne su, a cikinku masu tarayya (-r taimakon juna) ne. 
lalle ne, haƙiƙa, kɓme ya yayyanke a tsakaninku, kuma abinda kuka kasance kuna 
riyawa ya ɓace daga gareku. (6:94) 

M utane da aljannu- salihai da mushirikai- duk sunyi shiru suna ji. Daga nan sai a 
umarci mutane su rarrabe. 

Kuma a ranar da Sa'a ke tsayuwa, a ranar nan mutane ke rarraba. 

41. Ibn Kathir ya tafi akan wannan ayar tana magana akan ranar kiyama ne! ba akan mutuwa a nan duniya ba 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 46 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


To, amma waɗanda suka yi Tmani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, to su ana 
faranta musu rayuka, a cikin wani lambu. Kuma waɗanda suka kafirta, kuma suka 
ƙaryata, game da ayɓyinMu da kuma haɗuwa da Ranar Lahira, to, waɗancan ana 
halartar da su a cikin azaba. (30:14-16) 

W annan kafin hisabi kenan tukuna. Kamar dai ɓarawo ne da mai kaya a kɓtu. 

Kafin shari’a ta kaya, alkali zai sa a tsare ɓarawo a gidan yari sannan a bar mai 
kaya ya kwana a duk yadda yaga zai huta. To lɓkacin da masu Imani suke cikin wani 
lambu wane cikin azaba ake kai ɓarayi, maƙaryata, azzalumai? 

Gargadl: 

Lalle ne, masu taƙawa suna a cikin inuwɓwi da maremari. Da wasu 'ya'yan itace irin 
waɗanda suke marmari. (A ce musu) "Ku ci ku sha cikin ni'ima sabɓda abin da kuka 
kasance kuna aikatawa." (77:41-43) 

Kuma waɗannan da suka yi da'a ga Allah da Mazonsa, to waɗannan suna tare da 
waɗanda Allah Ya yi ni'ima a kansu, daga annabawa da masu yawan gaskatawa, da 
masu shahada da salihai. Kuma waɗannan sun kyautatu ga zama abɓkan tafiya. 
Waccan falalar daga Allah take, kuma Allah Ya isa zama Masani. (4:69-70) 

Saboda haka: Ka tsayar da sallah a karkatar rana zuwa ga duhun dare da lɓkacin fitar 
alfijir, lalle ne karatun fitar alfijir ya kasance wanda ake halarta. Kuma da dare, sai ka 
yi hira da shi (Alƙur'ani) akan ƙari gare ka. Akwai tsammanin Ubangijinka Ya tayar 
da kai a wani matsayi gɓdadde. (17:78-79) 



zabar da kafirai za su shiga a ranar nan, ita ce azabar wata inuwar bishiya mai 


l~\jLassa uku. Ita wannan inuwar ba ta da wani sanyi ko kaɗan. Idan aka kai kafirai 
inuwar, bishiyar zata riƙa yin tartatsi (spark) kamar irin na wutar lantarki (electricity). 
A duk lɓkacin da tayi tartsatsi, za ta jefo musu da wani abu kamar ɗigo (drops) na 
narkekkiyar dalma, girmansu kuma kamar baƙaƙen raƙumma manya. Idan tartsatsi ya 
faɗo ya danne kafiri, kafiri yana ƙonewa, da ƙyar zai ture wannan tartatsin, kafin kuma 
wani ya faɗo masa. Allah Ya kiyaye mu. 

Hakanan kafirai za suyi ta fama da wannan azabar, a madadin wajen hutawarsu, kafin 
aje ga ranar hisabi, sannan su kɓma cikin babbar azaba. A wannan ranar za a cewa 
kafirai: 

Ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa game da shi! Ku tafi zuwa ga 
wata inuwa mai rassa uku. Ita ba inuwar ba, kuma ba ta wadatarwa daga harshen 
wuta. Lalle ne, ita, tana jifa da tartsatsi kamar sɓraye. Kamar dai su raƙumma ne 
baƙaƙe. Bone ya tabbata, a ranar nan, ga masu ƙaryatawa! (77:29-34) 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 47 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Gargadl: 

Shin suna jira (ne), face dai Allah Ya je musu a cikin wasu inuwɓyi na girgije, da 
mala'iku, kuma an hukunta akamarin? Kuma zuwa ga Allah al 'amurra ake mayar da 
su. (2:210) 

A wannan ranar, abɓki ba zai tambayi yadda wani abɓkinsa yake ba. 42 Wahalar 
kɓwa ta ishe shi. 

Kafirai za su zauna a wannan hali na azabar bishiya, su kuma waɗanda suka yi imani 
za su zauna a cikin lambu (dausayin raudha ko inuwar al’arshi) har ya zuwa lɓkacin da 
za’a zo da manzanni dɓmin su bada shaida. To, yaya, idan Mun zo da shaidu daga 
dukkan al'umma, kuma Muka zo da kai (ya Muhammadu) a kan waɗannan 
(al'ummar), kana mai shaida! (4:41) 

Kuma, idan manzanni aka ƙayyade Iɓkacin tara su. Domin babbar ranar da aka yi 
wa ajali. Domin ranar rarrabewa. Kuma, me ya sanar da kai ranar rarrabewa? Bɓne 
ya tabbata a ranar nan, ga masu ƙaryatawa! (77:11-13) 

Duk da azabar da kafirai suke ɗanɗanawa a ƙarkashin bishiya ma’abɓciyar reshe uku, 
suna tsɓron ace alƙiyama za ta tsaya- watɓ suna tsɓron ranar da za’a yi hisabi ‘yan 
wuta su tafi wuta- sabɓda azabar alƙiyama tafi azabar bishiya mai rassa uku. 

To, idan gani ya ɗimauta (ya yi ƙyalli). Kuma, wata ya yi husufi (haskensa ya dushe). 
Aka tara rana da wata Mutum, a ran nan, zai ce "Ina wurin gudu?" (75:7-10) 


A'aha! babu mafaka. Zuwa ga Ubangijinka wurin tabbata, a ranar nan, yake. Ana gaya 
wa mutum, a ranar nan, abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar. Ba haka ba! Mutum, 
ga abin da ya shafi kansa, masani ne. Kuma ko da ya jefa uzurɓrinsa (ba za a saurare 
shi ba). (75:11-15) 

Ranar busar ƙaho yini ne mai matuƙar wahala. Akan kafirai ba mai sauƙi ba ne! 

D aga zarar an tara manzanni, sai a gargaɗo mutane dɓmin su zo wajen da za’a 
damƙawa kɓwa littafmsa- wajen da za’a yi hisabin ayyuka da bada shaida. 
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un: 


42. Duba aya ta 70:10 

43. Ayoyi na 74:9-10 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 48 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


Ku ji tsɓron wani yini wanda ake mayar da ku a cikinsa zuwa ga 
Allah, sa'an nan kuma a cikawa kowane rai abin da ya sana'anta, 
kuma su ba a zaluntar su. (2:281) 


Alhamdulillahi Rabbil Alamin! 


Was salatu was salam, ala Rasulillahi 

aUetm '’S ^ 

Wa salamun alal mursalm. 


Wal hamdu lillahi Rabbil Alamin. 


Mu haɗu a 


Yaumul Qiyama 


Baylmim Ranar Llfeira fe&r ya zuwa Rlyiawar fear abada 0 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 49 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


BITAR ALAMOMTN TASHTN DUNTYA. 

A. MANYAN ALAMOMIN TASHIN DUNIYA. 

1. FITOWAR DAJJAL 

2. SAKKOWAR ANNABI ISA DAN MARYAM (A.S) 

3 . FITOWAR YAJUJU DA MAJUJU. 

4. MANYAN KISFEWAR RANA SAU UKU. 

5. HAYAKI DA ZAI LULLUBE SAMA 

6. FITOWAR DABBA 

7. FITOWAR RANA TA YADDA TAKE LADUWA. 

8. WUTA MAI KORAR MUTANE ZUWA MATATTARA. 

B. KANANAN ALAMOMIN TASHIN DUNIYA. 

1. Aiko da Annabi Muhammadu (S.A.W) Manzo. 

2. Wafatin Annabi Muhammadu (SAW) 

3. Tsagewar wata (Ya tsage lokacin Annabi (SAW) 

4. Shudewar (karewa) Sahabbai masu daraja 

5. Budewa (nasara akan) Baitul Mukaddas 

6. Mutuwar kare dangi (ya faru a 18 A.H a garin Sham) 

7. Yawan bayyanar fitina da nau’ikansu. 

8. Bayyanar tashoshin TV na satelliate. 

9. Labarinsa (SAW) game da aukuwar sabanin Sifaini 

10. Bayyanar Khawarijawa. 

11. Litowar masu da’awar annabta, makaryata 

12. Amintuwa da security 

13. Bayyanar wuta daga Hijaz 

14. Yaki da Turkawa (ya faru a lokacin kilafatu banu Umayya) 

15. Bayyanar Azzalumai masu dukan mutane da izga (bulalar bindin saniya ko 
makamancinta). 

16. Kisan tamore (a kashe mutum haka kawai, mai kisan bai san dalili ba) 

17. Tozarta amana da dageta daga zuciya 

18. Bibiyar (koyi) da yahudawa da nasara. 

19. Baiwa ta haifi uwargijiyarta. 

20. Bayyanar mata masu nuna tsaraici da shiga matsattsun kaya. 

21. Kauyawa su fara gina gidaje masu Tsawo (a birane) 

22. Gaisuwar sallama sai wane da wane za’a yi musu. 

23. Rarrabuwar kasuwanci. 

24. Tarayyar mace da namiji cikin kasuwanci. 

25. Kangewar kasuwanci 

26. Shaidar Zur 

27. Boyewar shaidar gaskiya. 

28. Bayyanar Jahilci. 

29. Yawaitar rashin gaskiya da annamimanci. 

30. Yankewar sada zumunci 

3 1 . Mugayen makonta (neighbours) 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 50 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


32. Bayyanar alfasha. 

33. Shakkar gaskiyar amini da amincewa da maha’inci. 

34. Halakar (karewar) Malamai, dattijai, masu hankali da bayyanar yan-daba (sara-suka, 
kalare, area boys) da madadinsu. 

35. Rashin tantance zuwan dukiya (yaki halal yaki haram) 

36. Raba Ganimar Fai’u bisa zalunci (bisa sabawa shari’a). 

37. Cinye ajiyar (amana) da mutum ya bayar da hana shi ita. 

38. (Ibadar) Zakka ta daina faranta zuciyar mutane, saboda iitarta. 

39. Neman iltni ba don neman yardar Allah ba. 

40. Fifita mata akan mahaifiya wajen mata da’a ko biyayya. 

41. Kusanto da abokai, da nisantar da iyaye (bishiyar giginya...) 

42. Daga sauti a cikin masallatai. 

43. Shugabanci (ko wakilcin) Fasiki ga kabilarsu. 

44. Makaskanci ya zama shugaban tafiya (kamar ya zama Amirul Hajj). 

45. Girmama mutum saboda tsoron (ko kaucewa) sharrinsa. 

46. Halasta kida. 

47. Halasta kayan Siliki ga tnazaje 

48. Halasta giya (abun da za’a sha a fita a hankali) 

49. Halasta ma’azif. 

50. Gurin (burin) mutuwa 

5 1 . Yawan ridda (fita a musulunci) 

52. Fariya da masallatai rnasu adon zinari da mutum ya gina. 

53. Kawata gidaje da yi musu ado da zinariya (Gold) 

54. Yawan tsawa (mai walkiya lokacin damina) 

55. Yawan rubuce-rubuce da watsa shi (share) 

56. Neman dukiya ta hanyar kwaram da fariyar iya kalami- magana 

57. Watsuwar littattafai, ba Al-kur’ani ba. 

58. Zamanin da za’a samu yawaitar mahaddatan Alkur’ani, amma a samu karancin malamai 
masu sauran ilrni (al-fukaha) 

59. Daukan karatun ilmi a wajen yara (kamar masu zafin-kan akida da dogaro da ra’ayin 
malumansu) 

60. Mutuwar faj’a (lokaci guda) 

61. Imaratus Sufaha- Shuwagabanni (ko sarakuna) marasa shiryarwa da bin Sunnah. 

62. Kusantar zamani (shekaru suna wucewa da sauri) 

63. Mai bada labari ya zan bai dace ba, kuma wawa da fifitashi akan mafi alherinsa. 

64. A wayi gari Luka bn Luka. (kamar nau’in kwaram) sune masu fantamawa a duniya. 

65. Masallatai su zama hanyoyi (zirga-zirga a cikinsu) fiye da sallah. 

66. Kasuwanni su zama kusa da kusa. 

67. Neman rusa al’ummar musulmai 

68. Turarreniya wajen yin limanci. 

69. Mafarkin mumini zai na zama gaskiya. 

70. Yawaitar karya. 

71. Y awan boye kamanni a tsakanin mutane. 

72. Yawan girgizar kasa. 


@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 51 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


73. Yawaitar mata a duniya. 

74. Maza za suyi karanci (su zama kadan) in an kwatanta da yawan mata. 

75. Bayyanar alfasha da bayyana ta ba tare da jin kunya ba. 

76. Karban lada (kudi) don a karanta alkur’ani. 

77. Yawaitar kiba (kitse) a jikin mutane. 

78. Bayyanar mutane masu yin bakace da rashin cikawa. 

79. Zalunci irin wanda ake cewa “danniyar kashin dankali” 

80. Barin hukunci da abin da Allah (SWA) Ya saukar. 

81. Y awaitar Rumawa da karancin Larabawa. 

82. Yawaitar dukiya a tsakanin mutane har a rasa mai karban Zakka. 

83. Kasa zata fitar da taskokinta (dukiya da aka boye a cikinta) 

84. Yawaitar jifa daga sama kamar faruwarsa ga mutanen Annabi Shu’aibu (A.S) 

85. Ruwan sama da ba zai sa kasa ta tsirar da komai ba. 

86. Fitina babba da zata samu Larabawa, ayi ta kashe su. 

87. Bishiya za tayi magana ta nuna bayahude a musulmi don ya kashe shi 

88. Rigima akan dukiyar da za’a samu a tafkin al-furat. 

89. Daukewar karatun Alkur’ani daga kirjin mutane. 

90. Barin zuwa aikin Hajji. 

9 1 . Karewar kabilar Quraishawa. 

92. Komawar wassu kabilun Larabawa bautar gumaka. 

93. Rusa dakin ka’aba daga wani mutumin Habasha. 

94 . Y awaitar aikata bidi ’ a 

95. Sabbin ababen hawa (na motoci. . .) 

96. Iska mai tafiya da rayukan muminai 

97. Gushewar duwatsu daga wajajensu. 

98. Rashin raba gado, rashin farin ciki da ganima. 

99. Fitar jinjirin wata da girma kamar kamun kwana biyu. 

100. Bayyanar Mahdi. 

Wadannan wassu daga cikin alamomin tashin duniya (kanana) kenan. Da yawa daga 
cikinsu sun riga sun gabata. Kuma tabbas, ba makawa, sauran da basu faru ba, suna 
nan tafe. Labari ne daga bakin wanda baya fadan magana don kansa. (sallal lahu alaihi 
wa sallam). 

Domin karin haske, sai a nemi littafm da ya jero su, sannan yayi bayaninsu daya bayan 
daya, mai suna: 






@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 52 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


STFFOFTN NAIJ’TN MIJTANE WADANDA AKAYT AMFANT DA 

SUNANSU A CIKIN WANNAN LITATAFI. 


1. MASU TAKAWA: su ne wadanda suke yin imani game da gaibi, kuma suna 
tsayar da sallah, kuma suna ciyarwa daga abinda Allah Ya arzuta su. Sune 
wadanda suke yin imanai da abinda aka saukarwa Annabi Muhammadu (SAW)- 
wato alkur’ani, kuma suke imani da littafan da aka saukarwa Annabi Isa dan 
Maryamu (AS) da littafan da aka saukar wa sauran annabawa. 44 Har ila yau, 
sune wadanda suke ciyarwa a cikin sauki (lokacin da suke da shi) da cikin 
tsanani (lokacin fatara) kuma sune masu hadiyewar fushi, kuma masu yafewa 
mutane laifi. 45 

2. MASU HAKURI: Sune wadanda suke idan wata masifa ta same su (kamar 
asarar dukiya ko rai) sai su ce “Inna lil-lahi wa inna ilaihi raji’un” 46 . Duk marar 
tawakkali da Allah ba mai hakuri bane! 

3. MARASA GIRMAN KAI: Sune idan an ambaci Allah sai zukatansu su firgita. 
Kuma masu hakuri akan abinda ya same su, masu tsayar da sallah, kuma suna 
ciyarwa daga abinda Allah Ya arzutasu. 47 Wadannan yanki ne na masu takawa. 

4. MUMINAI: Abin sani kawai, muminai sune wadanda suke idan an ambaci 
Allah, zukatansu sukan firgita, kuma idan an karanta ayoyinSa a kansu, sai su 
kara musu wani imani, kuma ga Ubangijinsu suke dogara. Har yanzu, su ne 
wadanda sukayi imani kuma sukayi hijira kuma suka yi jihadi saboda Allah, 
kuma suka (ku suke) bada masaukai, kuma suka yi taimako. 49 Sune dai, masu 
hani da mummunan aiki kuma masu umami da alheri, kuma suna tsayar da 
sallah, kuma suna bayar da zakka, kuma suna da’a ga Allah da ManzonSa. 50 

5. MASU TSORON ALLAH: Sune wadanda suka tabbata zasu hadu da 
Ubangijinsu. 51 Wadannan mutane ba sa ketare haddi saboda tsoron sakamako. 

6. MASU HANKALI: sune masu cika alkawarin Allah kuma basa warware 
alkawarin (junansu). Kuma sune masu sadar da abin da Allah Ya yi umarni da 
shi domin a sadar, kuma suna tsoron Allah, kuma suna tsoron mummunan 
bincike (ranar hisabi). Kuma sune wadanda suka yi hakuri domin neman yardar 
ubangijinsu, kuma suka tsaida sallah suka ciyar a asirce da bayyane, kuma suna 


44. 2:2-4 

45. 3:134 
46 2:156 

47. 22:35 

48. 8:2 

49. 8:74 
50.9:71 
51. 2:46 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 53 






Al-Mautu wa alamatis Sa'a. 


tunkude mummunan aiki da mai kyau/ Sune wadanda ke sauraren magana, 
sa’an nan subi mafi kyawonta. Wadancan sune Allah Ya shiryar da su, kuma 
sune masu hankali. Wadancan suna da akibar gida mai kyau. Gidajen Aljannar 
zama, suna shiga tare da wadanda suka kyautatu daga iyayensu da matansu da 
zuriyyarsu. 54 

7. MUNAFUKAI: Sune masu rikon kafirai masoya, baicin muminai. 55 Sune masu 
umami da abin ki, kuma suna hani daga alheri, kuma suna damkewar 
hannayensu (suna rowa) sun mance Allah, sai (Allah) Ya mantar da su. Lalle ne 
munafukai sune fasikai. 56 Sune masu cewa in Allah Ya basu arziki zasu ciyar, 

C7 

amma idan Ya basu sai suyi rowa. 

8. FASIKAI: Sune masu warware alkawarin Allah daga bayan kullashi, kuma su 
yanke abinda Allah Ya yi Umarni da shi a sadar, kuma suna ɓama a cikin 
ƙasa. 58 Sune masu kazafi a mata. 59 

9. AZZALUMAI: Wanda bai yi hukunci da abinda Allah Ya saukar ba, to 
wadannan sune azzalumai. 60 (Mai sabawa shari’a ya cuci mutane, ya cuci kansa) 

10. KAFIRAI: Lalle ne kafirai sune Azzalumai. 61 Sune wadanda suka nemi wanin 
musulunci ya zama addini. 62 

11. MUSHIRIKAI (MASU SHIRKA): Sune masu bautar gumaka, ko wata 
halittar Allah (SWA), sune masu hulda da al’jannu (ta hanyar yin sihiri). Sune 
yaran masu hulda da aljannu (wato masa musu da’a). 63 Riya shirka ce karama, 
kamar yadda yazo a cikin hadisi. 


52. 13:19-22 

53. 39:18 

54. 39:18-19 

55. 4:139 

56. 9:67 

57. 9:75-77 

58. 2:27 

59. 24:4 

60. 5:45 

61. 2:254- bjJ&Jl ^ 

62. 3:85 

63. Duba sura ta; 6:121 




@bamagaj +2347067766994 (Sakon text kadai) 


Page 54 






